KORAFIN AL-OUR'ANI 


TARJAMAR SHAK'WAL ALQUR'AN 


Silsilar jawaban da samahatul shaikh Ayatullah Muhammad Yaqubi (Allah ya 
tsawaita kwanansa) ya gabatar a munasabobin bude sabuwar shekarar karatu ga 
daliban Hauza Ilimiyya a birnin Najaf mai tsarki, silsilar ta fara ne tun a ranar 19 ga 
Muharram 1422 AH, daidai da 14/4/2001 AD. 


Da sunan Allah Mai Rahama Mai Jin Kai 


Kuma (ka tuna) a ranar da sama take tsattsagewa tare da gizagizai, kuma a saukar da 
mala'iku saukarwa. Mulki na gaskia kuma na hakika a wannan rana yana ga mai 
Rahama, kuma zai zama yini ne mai tsanani a kan kafirai. Kuma a ranar da azzalumi 
zai ciji hannayensa (saboda dimbin asarar da ya yi) yana mai cewa ya kaicona! Ina 
ma dai a ce na riki hanyar da Manzo ya rika. Ya kaicona! Ina ma dai a ce ban riki 
wane (fulan) a matsayin masoyi ba. Lallai, tabbas ya batar da ni daga ambato, bayan 
ambaton (Qur'anin) ya zo mani, kuma shaidan ya kasance mai kware wa mutum 
baya ne. Kuma Manzo ya ce: Ya Ubangijina! Lallai jama'ata sun riki wannan 
Qur'anin abin kauracewa. Kuma kamar haka ne muka sanya makiyi daga mujrimai 
ga kowane Annabi, kuma Ubangijinka ya isa ga zama mai shiryarwa mai taimako. 
Kuma wadanda suka kafirta suka ce: Don mai ba a saukar da Qur'ani jimla guda a 
gare shi ba, kamar haka ne, domin (muna son) mu karfafi zuciyarka game da shi, 
kuma mun jeranta karanta shi sannu a hankali jerantawa. Kuma ba za su zo maka da 
wani misali ba, face mun je maka da gaskia da mafi kyau daga fassara. 


Al-Furkan: 25-33. 


Da sunan Allah Mai Rahama Mai Jin Kai 


Godiya ta tabbata ga Allah, kamar yadda yake ma'abocinta, tsira da amincin Allah 
su tabbata a kan Manzonsa da Imamai alayensa tsarkaka. 


(Ya ce: Ya Ubangiji! Ka yalwata mani kirjina. Kuma ka saukake mani al'amarina. 
Kuma ka warware mani wani kulli daga harshena. Su fahimci maganata.) Da Ha: 
25-28. 


BUDEWA 


Mutane sun saba a yayin bude tarurruka, mu'utamarori, ganawa, shirye-shiryen 
gidan radio da na gidan talabishin da karatun wasu ayoyi na littafin Allah Qur'ani 
domin neman albarkarsu da kuma girmama su, hakan ya ci gaba da gudana ga 
alummar musulmi wanda wannan yake nuna haibar Qur'anin har a cikin zukatan 
makiyansa. To mai zai hana mu daliban Hauza mu bude darussanmu da karatun 
Qur'ani mai girma, kuma lallai ya kamata budewar ta zama budewa mai cike da 
farkawa, mai ma’ana wacce ta dace da ruhin Qur'ani, abubuwan da ya kunsa da 
ma'anoninsa, kada ya zama ana budewa da karatun ne kawai domin kawatawa, jin 
dadin sautinsa, iya rera karatunsa ko kuma mujarradin rukiyya. 


KORAFIN AL-QUR’ ANI 


Hakika na zabi na fara da hadisi mai girma wanda aka rawaito a cikin littafin Al- 
Kafi da Al-Khisal daga Abu Abdullah (as) ya ce: “Abubuwa guda uku suna kai 
kukansu da korafinsu ga Allah Azza wa Jalla; masallacin da aka yasar da shi ya 
lalace mutanen unguwa ba su shiga yin sallah a cikinsa; malamin da yake zaune a 
tsakanin jahilai sai Mus'hafin (Qur'anin) da aka rataye shi kura ta turbude shi ba'a 
karanta komai na cikinsa)'. 


Kuma misdaki mafi bayyana idan ana maganar malami, su ne Ahlul Bait (as) 
musamman ma Imamin wannan zamanin mai tsayuwa da al'amari (rayukanmu su 
zama fansa gare shi). A saboda haka wadannan ukun da za su kai kara da korafi su 
ne Qur'ani, iyalan gidan Annabta da kuma masallaci. Wani hadisin da aka rawaito 
daga Annabi (s.a.w.a) yana nuni a kan haka yayin da ya ce: “Abubuwa uku za su zo 


1 Al-Kafi, Kitabu fadlul Qur'ani, babin da yake magana a kan karantawa kai tsaye daga shakufan Mus'hafin, hadisi na 
3, sai kuma Al-Khisal; juzi'i na 1, shafi na 142, babuka guda uku. 


ranar alkiyama suna masu kai kokensu: Mushafi, masallaci da iyalan gidan Annabta, 
Mus'hafi zai ce ya Ubangijina! Sun jirkitani kuma sun cukurkudani, shi kuma 
masalllaci zai ce: Ya Ubangijina! Sun kau da kai ga barina kuma sun wulakantani, 
su kuma iyalan gidan Annabta za su ce: Ya Ubangiji! Sun kashe mu kisan gilla, sun 
kore mu kuma sun raba mu da garuruwanmu. Don haka ku zama cikin shirin tuhuma 
a gobe kiyama, a daidai wannan lokacin Allah Azza wa Jalla zai ce min: Ni ne na fi 
ka cancantar bin hakkin wadannan ukun’”. 


Za mu iya amfana da wannan hadisin a wurare da yawa: 


Na Farko: Lallai asasin gini na wannan al'ummar ta musulunci da abubuwan da za 
su karfafi matsugunnin jama'ar musulmi su ne wadannan rukunnan guda uku, 
saboda haka ne ma aka mayar da hankali gare su, kuma magana a kan wannan tana 
komawa ga ma'anar shahararren hadisin nan na sakalaini mai cewa: “Ni mai bar 
maku nauyaya guda biyu ne: Littafin Allah da alayena iyalan gidana, madamar ku 
ka yi riko da su, a bayana ba za ku taba bata ba har abada, lallai mai bayar da labari 
ya fada min cewa tabbas wadannan biyun ba za su rabu ba har sai sun same ni a tabki 
a ranar kiyama”. Wadannan sakalaini din su ne biyun ukun can, amma na ukun 
wanda yake shi ne masallaci shi wani mahalli ne da su sakalaini din suke isar da 
karantarwarsu a cikinsa wanda suke a unguwanni wato wuraren da al'umma suke 
tare da samar da alakoki a cikin farfajiyarsa mai tsarki. 


Na Biyu: Alamu wadanda suke nuna cewa al'umma za ta juya wa wadannan ukun 
baya, za ta mayar da su a can bayan-bayanta, a dalilin haka ne ma (Annabi (s.a.w.a)) 
ya ba da labari na koke da korafin da za su yi a matsayin wani abu na hakika da zai 
faru, wanda Manzon Allah (s.a.w.a) yana gargadin al'umma ne a kan wannan 
wulakantarwar kuma yana bayyana tsananin azabar da za ta biyo bayan aikata hakan, 
ta yadda Allah Ta'ala da kansa zai zama shi ne wanda zai nemi wannan hakkin, wato 
zai yi hukunci da adalci. 


Kuma madamar wadannan ukun su ne asasi na kafuwa da karfafuwar al'ummar 
musulmi, to wulakanta su yana nufin zagwanyewar wannan al'umma da shafewarta, 
a saboda haka ya zama dole a gare mu mu dauke su daya bayan daya mu yi bahasi 
na musamman a kan kowanensu, da kuma salon gudanarwarsa da ya yi amfani da 
shi wajen inganta rayuwar al'ummar musulmi da yin bayanin tasirinsa da 


1 Wasa'ilul Shi'a: Kitabul Salat, babin hukunce-hukuncen masallaci, babi na 5, hadisi na 2. 
2 Wannan ruwayar ta zo a cikin littafan Sunnah da Shi'a, amma ga mai bukatar karin bayani sai ya duba (Al- 
Muraja'at) na Sayyid Abdul Husain Sharafuddin Musawi. 


muhimmancinsa a rayuwar ita al'ummar, tare da fayyace tsabagen asarar da za ta yi 
a yayin da ta juya masu baya. 


Kuma ina ganin yana daga cikin abin da ya wajaba a gare ni in danganta kaina (a 
matsayin mai kira na gama-gari) kamar yadda suke ambato a yau domin in daga 
wannan korafin guda uku, amma zan fara da yin magana game da mafi nauyi da 
girma a wajen Allah wato: Qur'ani mai girma wanda yake igiya ce mikakkiya daga 
gurin Allah Ta'ala zuwa ga bayinsa, wannan koken da korafin wanda Manzon Allah 
(s.a.w.a) da kansa zai kai a ranar kiyama: “Ya Ubangijina! Lallai jama'ata sun riki 
wannan Qur'anin abin kauracewa”, Furqan: 30. Kuma ya gargadi musulmi daga 
wannan hadarin lokacin da ya bijiro masu da sababin karkacewar al'ummun da suka 
gabata, wanda shi ne barin abin da Allah ya saukar gare su, Allah yana cewa: “Ka 
ce: Ya ku ma'abota Littafi! Ba ku zama a bakin komai ba, har sai kun tsayar da 
Attaura da Injila da abin da aka saukar zuwa gare ku daga Ubangijinku”. Ma'ida: 8. 
To duk wanda ya yi riko da shi hakika ya yi riko da hanyar da za ta sadar da shi zuwa 
ga Allah, wanda kuwa ya juya masa baya to ya halaka ya tabe. 


Tushen kai wannan koken da korafin na Qur'ani shi ne juya masa bayan da 
al'ummarmu ta yi dangane da lamarinsa hatta ma masu wadanda suke masu 
lizimtarsa' daga cikinsu ba su yin tilawarsa ko dan nuna muhimmantarwar gare shi 
da dan tazakkurin ayoyinsa, to ballantana kuma a ba shi damar ya gudanar da rayuwa 
da jagorantar lamurran rayuwa domin ya zama wani dalili na shiriyar wasu wadanda 
za su shiryu da shi a cikin gabaki dayan rayuwa. Don haka sai ya zama abin mantawa 
a wajensu ba masu tunawa da shi sai “yan kadan, su din ma sai a watan Ramadan 
mai albarka. To mu a nan muna masu kwadaitarwa a kan kara bai wa Our'ani 
muhimmanci a cikin wannan watan na Ramadan mai albarka, saboda a samuwar 
wata alaka ta kud da kud a tsakaninsu. Ya ma zo a hadisi cewa: “Kowane abu yana 
da dausayi, amma dausayin Qur'ani shi ne watan Ramadan”?. Sai dai wannan ba 
yana nufin sai a shantake a watsar da shi ko kuma a gajarta kulawa da shi a sauran 
watannin ba. 


t Na dan zabo wani adadi na daliban na yi bincike a kansu domin neman sani game da alakarsu da Qur'ani sai na gano 
wasu adadi daga cikin magabata wadanda aka ba su gurbin karatu a Hauzar ilimi ta Najaf, na yi tsammanin darajar 
saninsu, farkawa da imaninsu ne ya tunkuda su zuwa ga zabar wannan hanyar (maslakin), sai na samu wani bai ma 
ko yi saukar Our'anin ba ko da sau daya — amma har ya samu damar hawan mimbari — wani kuma gabaki dayan 
rayuwarsa sau biyu ya yi saukar, amm da yawa daga cikinsu su suna karanta shi a warwatse a cikin munasabobi na 
addini. Wannan kawai karatun ne, amma fahimtar ma'anarsa da yin tafakkuri a cikinsa da abubuwan da ya kunsa, 
sai ka samu a nan hakikan jahilcinsu yake. 

2 Ma'anir Al-Akhbar: shaikh Saduk, shafi 228. 


Nisantar Da Aka Yi Wa Qur'ani Shi Ne Sababin Raunin Musulmai 


Lallai zabar yin magana game da wannan korafin da koken ba kawai ya zo ne 
haka siddan ba, ba kuma yawaitar tunani ne ya sa ba, a'a ya samo asali ne daga basira 
da tunani mai zurfi da nazari mai kyau a yayin bincike da tantance hakikanin 
alummar musulmi wadanda yanayin halin zamantakewarsu ya zama suna cikin 
taraddudi, har ta kai su ga suna yin kyauta ga wanda ya kashe masu wanda suke kallo 
a matsayin makiyi a gare su, alhali hakikanin makiyansu su ne ibilis, ransu mai 
umarni ga mummunan aiki da kuma ma'abota girman kai! da abubuwan da ta 
sana'anta na yankin kafirci na yammacin turai wanda ya himmantu wajen ganin ya 
kawo rarraba tsakanin musulmai da sirrin karfinsu da izzarsu, sharafinsu da 
karamcinsu wanda yake shi ne Qur'ani, alhali yanzu ya zama shi bako ne a 
tsakaninsu, wannan ne ya janyo wata damuwa ta tsaya min ta yi min katutu a 
zuciyata. 


Lallai sabubban gazawa da rugujewar al'umma da koma bayan da ta samu kanta a 
ciki na rauni sun samu ne sakamakon barin rikonsu ga igiyar Allah Ta'ala, bayan 
Allah din ya umarce su da su yi riko da ita. Allah Ta'ala yana cewa: “Kuma ku yi 
riko da igiyar Allah gaba daya, kuma kada ku rarraba”, Aali Imran: 103. Sannan 
lallai Manzon Allah (s.a.w.a) ya bayyana mece ce wannan igiyar a inda ya ce: 
“Kuma ni mai bar maku sakalain ne (nauyaya guda biyu) a bayana; Nauyi mafi girma 
shi ne Qur'ani, karamin nauyin kuma su ne alayena wato Ahlul Bait dina; su biyun 
nan su ne igiyar Allah mikakkiya a tsakaninku da tsakanin Allah Azza wa Jalla, 
madamar ku ka yi riko da su ba za ku bata ba, wani sababi daga gare ta a hannun 
Allah yake wani sababin kuma a hannunku yake....”. Wannan hadisin’. 


Bai Yi Riko Da Qur'ani Ba Wanda Ya Juya Wa Ahlul Baiti (As) Baya 


Amma sai muka samu al'umma ta bar Qur'ani ta nisanta kanta daga gare shi tun 
lokacin da ta kawar da iyalan gidan Annabta daga matsayinsu wanda Allah 
Subhanahu wa Ta’ala ya zabar masu, don raba su da Qur'ani ba abu ne da zai yiwu 


1 Ana jingina kalmar girman kai ga wasu majmu'a ma'abota karfin siyasa, sojoji, ilimi da tattalin arziki, wadanda suke 
dogaro ga wata nazariyyar mai bambance dan adam zuwa mataki-mataki, sai kuma suna yin amfani da wani tsari 
mai girma — wato jama'a, hukuma da kasa — sai su doru a kansu suna masu salladuwa a kansu a wani yanayi abin 
takaici da wulakanci. Suna kutsawa cikin sha'anoninsu, suna kwashe dukiyoyinsu, suna amfani da hukumominsu ta 
hanyar nuna karfi da isa, suna zaluntar “yan kasa, suna yin hawan kawara ga al'adunsu da akidunsu. 

2 Biharul Anwar: 92/102 


ba, suna masu bijirewa fadin Allah Ta'ala: “Kuma Ubangijinka yana halitta abin da 
yake so, kuma shi ke yin zabi, zabi bai kasance a gare su ba”, Qasas: 68. 


Kuma yana daga cikin yasassar magana da ingiza mai kantu ruwan shaidan da 
tinkahon rai mai yawan umarni da mummunan aiki wani mai magana ya zo ya ce: 
(Littafin Allah ya ishe mu <Hasbuna Kitabullah.) zancen da har yanzu ba su gushe 
ba suna maimaita shi, kuma shaidan yana furta shi daga harshen wanda yake neman 
ganin rugujewar ginin musulunci tun daga tushensa, wanda daga cikinsu har da shi 
Our'anin wanda mai maganar yake ikirarin cewa ya ishe shi, domin ko ya sani sarai 
cewa shi Our'anin yana iya tsayuwa kyam a kan aikinsa ne kawai har kuma ya iya 
samun damar taka rawarsa idan an gwama shi da masu tsayar da dokokinsa da 
ilimummukan da ke cikinsa wadanda kuma su ne iyalan gidan Annabta. 


Wamnan fitinar — ta shiga tsakanin Our'ani da masu magana da yawunsa — tsohuwar 
fitina ce da Amirul Muminina (as) yana daga cikin wadanda aka jarabce su da ita, 
lokacin da aka tilasta masa hukunci cewa dole Qur'ani ya zama shi ne mai shiga 
tsakani, sai Imam (as) ya ce: “Shi Our'anin nan ba wani abu ba ne face rubutu wanda 
aka taskace a tsakanin bangwaye guda biyu, shi a kashin kansa ba ya magana da 
baki, saboda haka dole ne yana bukatar wanda zai yi magana tare da fassara shi, 


s1 


kuma masana su ne kawai za su iya magana da yawunsa””. 


Don haka da Littafi da iyalan gidan Annabta wadansu abubuwa biyu ne da ba za su 
taba rabuwa da juna ba, kuma ba zi yiwu a yi riko da dayansu a kyale daya ba, domin 
su Ahlul Bait (as) kofar Allah ce wacce ba aje masa sai ta wannan kofar kamar dai 
yadda ya umarce mu da mu je wa gidaje ta kofofinsu. 


A saboda haka duk wani wanda ya yi ikirarin cewa ya damu da Our'ani fiye da mu 
tabbas zancensa batacce ne, eh sun mayar da hankali ga yadda ake fitar da haruffa, 
kyautata sauti har zuwa ga tangimi a wajen karantawa, rikodin dinsa da ka'idojin 
tajwidi wadanda su da kansu suka sanya su, wasunsu ma sun sabawa shari'a, 
wadannan dukkansu wasu nau'oin kulawa ce marar muhimmanci, abin da yake mai 
muhimmanci shi ne fahimtar abin da ke cikinnsa da abin da ya kunsa da yin aiki da 
shi, domin lafazi ba komai ba ne face bawo, ma'ana ita ce ainahin tsokar da ake 
bukata, kuma shi mai magana ba ya lura ga lafazi a kan kansa, a'a yana daukar lafazi 
ne a matsayin mazubi da wani tsani na ma'ana wanda zai isar da shi ga wanda yake 
wa magana, kuma ita ma'ana ita ce ainahin abin nufi na hakika ga mai magana. 


t Nahjul Balaga: Hudubata 125. 


An samu hadisai masu yawa sun zo suna sukar masu wasa da lafuzzan Qur'ani da 
haruffansa, masu batar da ma'anoninsa da iyakokinsa, an samu a cikin wani hadisi 
mash'huri: “Za ka samu daga cikin masu karanta Our'ani, amma Our'anin yana 
la’antarsu”!. Yana husuma da shi domin ba ya aiki da abin da ke cikinsa. A cikin 
wani hadisi daga Abu Ja'afar (as) ya ce: “Makaranta Qur'ani kashi uku ne: Mutumin 
da ya karanta Qur'ani amma sai ya dauke shi haja ya kewaya da shi a fadar masu 
mulki, ya tsananta shi a kan jama'a, to wannan yana daga cikin “yan wuta, wani 
mutumin kuma ya karanta Qur'ani ya haddace haruffansa amma ya keta dokokinsa 
to wannan shi ma yana daga cikin “yan wuta, wani mutumin kuma ya karanta Qur'ani 
sai ya sanya shi a matsayin maganin da yake warkar da rashin lafiyar zuciyarsa, ya 
dinga debe kewa da shi yana cinye dare cikin karanta shi, ya kosar da kishin ruwansa 
da shi a yininsa, ya tsayu da shi a masallatai kuma sasanninsa suna nisanta daga 
wuraren kwanciya domin karanta shi, to da wadannan ne Allah yake kwabe bala'oi 
da kuma da su ne yake ba da nasara a kan makiya — ai yana taimakon su a kan 
makiyansu — kuma da su ne yake saukar da ruwan sama, na rantse da Allah 
wadannan makaranta Qur'anin sun fi kibritil ahmar? kima da daraja”. A wani hadisi 
daga Imam Hasan (as) ya ce: “Lallai mafi cancanta da Qur'ani shi ne wanda ya yi 
aiki da shi koda bai haddace shi ba, wanda yafi nisantarsa kuma shi ne wanda ba ya 


aiki da shi koda yana karanta shi””. 


Daga nan za mu gane cewa makircin raba tsakanin Our'ani da iyalan gidan Annabta, 
tare da zare karantarwar Littafin da abubuwan da ya kunsa aka barshi fankam fayau 
aka karfafi muhimmatar da lafuzzansa cewa wani tsohon makirci ne, kuma 
Ma'asumai (as) sun yi gargadi: to wai ma mene ne za a kira muhimmantarwar alhalin 
ga aya tana cewa: “Kuma Ubangijinka yana halitta abin da yake so, kuma shi ke yin 
zabi, zabi bai kasance a gare su ba”, Qasas: 68. Sannan ya bijirewa wadanda Allah 
Ta'ala ya zaba da kansa, ya gabatar da wasunsu, alhali Allah Ta'ala ya riga ya sanya 
wannan al 'amarin gabaki dayansa a tafin hannun sagon musulunci shi kuma sagon 
gaba dayansa a daya tafin hannun inda Allah ya ce: “Ya kai Manzo! Ka iyar da abin 
da aka saukar zuwa gare ka daga Ubangijinka, kuma idan ba ka aikata hakan ba, to 
ba ka iyar da manzancinsa ba kenan, kuma Allah yana tsare ka daga mutane”, 
Ma'ida: 67. 


1 Mustadrakul Wasa'il: Kitabul Salat, babukan karanta Our'ani, babi na 7, hadisi na 7. 

2 Wani abu ne mai kima da daraja wanda hadisai da ruwayoyi sukan yawaita kawo misali da shi. 
3 Al-Khisal: 142. 

4 Irshadul Qulub: 79. 


Wace irin biyayya ce ake wa Qur'anin wanda shi Qur'anin yake cewa da 
madaukakin sautinsa: “Ka ce: Ba na tambayarku wata lada a kansa, face nuna 
soyayya da kauna ga makusantana”, Shura: 23. Alhali suna bayyana kiyayya ga 
Ahlul Baitin gidan Annabta, suna farautarsu a karkashin kowane dutse da marmara, 
da a ce suna da mafi karancin fahimta ta Qur'ani da sun gwama ma'anar wannan ayar 
da wacce ta gabace ta zwa inda Allah ke cewa: “Kace: Ba na tambayarku wata lada 
a kansa, face duk wanda ya so to ya riki hanya zuwa ga Ubangijinsa” Furkan: 57. 
Da sun kai ga gane hakika cewa lallai Ahlul Baiti su ne hanyar nan da Allah Ta'ala 
ya yi umari a bi a cikin fadinsa: “Kuma lallai wannan ne tafarkina madaidaici, sai 
ku bi shi, kuma kada ku bi wasu hanyoyi, su rarraba ku daga barin hanyata, wannan 
ne Allah ya yi maku wasiyya da shi ko kun yi takawa”, An'am: 153. Da wannan ne 
Imam Baqir (as) ya yi tafsirin ayar da cewa: “Mu ne hanyar, kuma duk wanda ya qi 


s1 


bin wannan hanyar hakika ya kafirta”. 


Ni ba zan ce kalmar (hasbuna kitabullah = Littafin Allah ya ishe mu) da amsa- 
amon da yake tare da ita, suna ta maimaitata har zuwa yau din nan, suna kuma neman 
dalili daga Our'ani kadai, wai a kan mene ne a ke fada masu wai ita kalma ce ta 
gaskiya da aka nemi bata da ita, a'a ai ita kanta kalmar kalma ce ta bata da aka nemi 
bata da ita. Kuma su wadannan ba wani abu suke nema da wannan ba sai ruguje 
tushen addini, domin wadatuwa da Our'ani kadai — kamar yadda suke riyawa — yana 
nufin wadatuwarsu hatta ga barin Manzon Allah (s.a.w.a) wanda hakan yake nufin 
jahilci tsantsa da cikakkiyar ma'anarsa, domin Manzon Allah (s.a.w.a) da alayensa 
Imamai Ma'asumai (as) su ne masu tsayuwa da al'amarin Littafin da yin bayanin 
hukunce-hukuncen da ke cikinsa. 


Duba ka gani ga ilimummuka nan a gabanka na kimiyya, shin kana ganin za ka iya 
zama likita ko injiniya ba tare da ka koya daga kwararru masanan sirrin ilimin, ciki 
da bai dinsa ba? To me ya sa sai Our'ani wanda yake shi mai: “Yin bayani ne ga 
dukkan komai”. Nahl: 89. Da kuma ayar: “Ba abin da muka bari ba mu yi bayaninsa 
ba a Littafi” An'am: 38. Kuma a cikinsa akwai duk wata maslahar “yan adamtaka a 
kowane zamani. Allah ya ce: “Me ya same ku, wane irin hukunci ne haka ku ke yi!” 
Saffat: 154. Kuma Manzon Allah (s.a.w.a) ya yi gargadi game da wannan hadarin 
inda ya ce: “Kada dai in samu dayanku, ya kishingida gadon bayansa a kan karaga 
yana hutawa, sai a zo masa da tambaya kan wani lamari daga cikin lamurrana da na 


1 Biharul Anwar 13/24, babin: Cewa su Imamai (as) su ne hanya kuma su ne tafarki tare da shi'arsu. 


riga na yi maku bayaninsa, amma sai ya ce: ban sani ba, ba mu ga wannan a cikin 
littafin Allah wanda muke bi ba”!. 


Sai dai makiya Allah Ta'ala kuma mabiya shaidan sun sani sarai cewa wannan 
Qur'anin shi ne garkuwar wannan al'ummar kuma mai ba ta kariya daga rushewa da 
sakin hanya, kuma Ahlul Baiti (as) su ne masu tsayuwa da shi, don haka sai suka 
kitsa yadda za su nesanta su daga mutane, don haka sai al'umma ta wayi gari ta rasa 
garkuwa da makiyayi da mai ba ta kariya. Har alumma ta wayi gari ta zama 
sassaukar ganima a hannun makiya da masu jiran ganinta cikin mummunan hali. 


Duba ka ga yadda a sakamakon “yar kankanuwar shubuha sai al'umma ta kama 
makyarkyata, tana rushewa sakamakon “yar fitina kyas, tana faduwa saboda “yar 
jarabawa “yar karama ((wannan kuma shi ne mafi girman gibin da aka yi wa ilimin 
Our'ani, da toshe kafar yin tunani ko tunatarwar da za su iya wani tasiri, kuma daga 
cikin abin da yake shaida samuwar wannan matsalar shi ne karancin samun hadisan 
da za a ce an rawaito daga Imamai (as), idan ka yi tunani a kan abin da ilimin hadisi 
a zamanin kalifofi yake dauke da su na matsayai da karamomi da kuma halin da 
mutane suka kasance a ciki na kwadayi mai tsanani na karbar hadisan sannan ka 
lissafa abin da aka nakalto daga cikinsa daga Ali (as), Hasan da Husain (as) 
musamman ma abin da aka nakalto wanda ya shafi tafsirin Qur'ani da ka ga abin 
mamaki: Domin sahabbai ba su nakalto wani abin ambato daga Ali (as) ba, amma 
su tabi'ai abin da suka nakalto daga gare shi — idan dai lissafawa za a yi — ba za su 
wuce ruwayoyi dari ba a gabaki dayan tafsirin Qur'ani, shi ma Hasan (as) dan abin 
da aka nakalto daga gare shi ba ya wuce goma, shi kuma Husain (as) babu wani abu 
da za ace ga shi an nakalto daga gare shi, amma wasunsu sun gama tattara ruwayoyi 
na tafsiri har guda dubu goma sha bakwai (Suyudi ya ambaci wannan a cikin Al- 
Itqan) wadanda hadisai ne da suka zo ta bangaren ahlul Sunnah su kadai, kuma za 
ka samu kwatankwacin wannan a ruwayoyin fikihu))*. 


Me ya fi wannan zama asara ga Qur'ani kamar irin nisanta Ahlul Baiti (as) da 
aka yi daga taka rawarsu da sauke nauyin da ke kansu, alhali Allah Ta'ala ya zabe su 
domin su yi hakan! 


1 Al-Mizan Fi Tafsiril Qur'an: mujalladi na 3, a bangaren bahasin ruwayoyi na aya ta 28-32 cikin suratul Aali Imran, 
Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Bn Maja, Bn Hibban da saurasu su ne suka ruwaito shi, wadannan duk cikarsu 
maruwaitan suna daga bangaren “yan uwa ahlul Sunnah ne. 

? Al-Mizan Fi Tafsiril Qur'an: mujalladi na 5, a bangaren bahasin tarihi a karkashin aya ta 15-19 a cikin suratul 
Ma'ida. 


1- Bacewar da yawa daga cikin ilimummuka na hakika wadanda babu wani wanda 
zai iya fahimtarsu daga Littafi sai su kawai (as). 


2- Ja da bayan da Our'ani ya yi wajen taka tasa rawar domin gyaran zukata da 
al'umma, domin shi da iyalan gidan Annabta ma'aunai ne guda biyu da ba su rabuwa, 
kuma ba zai yiwu ya zama ya tsayu da ayyukansa ba dole sai da su. 


3- Fadawar da Our'ani ya yi ya zama abin farauta a hannun masu wasa da shi da 
masu biyewa son zukatansu da bukatun kashin kai, kai har da ma makiya kuma, ta 
yadda za ka ga kowanne daga cikinsu yana samarwa kansa dalili na akidarsa daga 
Littafin Allah. Hatta Kawarijawa sun kasance suna kafa dalili da Our'ani kamar 
yadda yayin da wani hukunci ya shiga tsakaninsu da ibn Abbas, sai Ali (as) ya hane 
shi da kafa hujja da Qur'ani, domin shi Qur'ani (yana daukar fuskoki biyu)!. 
Ma'anoninsa na hakika suka zama abin layya wadanda ake masu tawiloli, kuma 
Our'ani din da kansa ya yi gargadi a kan hakan: “To amma wadanda suke a cikin 
zukatansu akwai karkata, sai su dinga bin abin da yake da kama da juna daga gare 
Shi, domin neman yin fitina da tawilinsa”, sai da amsar a fili take, kuma Our'ani ya 
bayar da ita a gaba cewa: “Kuma babu wanda ya san tawilinsa face Allah da kuma 
matabbata a cikin ilimi”, Aali Imran: 7. Mafi bayyanar misdakin matabbata a cikin 
ilimi su ne Ahlul Baiti (as). 


4- Tarwatsewar al'umma, rugurgujewarsu da yamutsewarsu sakamakon gujewa 
masu ba su kariya kuma masu tattarasu wato Qur'ani da Ahlul Baiti kamar yadda 
tafsirin Manzon Allah (s.a.w.a) ga wannan ayar ya nuna a cikin fadinsa Ta'ala: 
“Kuma ku yi riko da igiyar Allah gabaki daya kuma kada ku rarraba”, Aali Imran: 
103. Sai Annabi (s.a.w.a) ya ce: Su ne Littafin Allah da iyalan gidan Annabta. Kuma 
lallai Sayyida Fatima Al-Zahra (as) game da wannan kiyayewar a cikin hudubarta a 
cikin masallacin Manzon Allah (s.a.w.a) ta ce: Allah ya sanya Imamancinmu nizami 


da tsari domin al'umma””. 


Ai da wannan din ne al marin al'umma zai tsayu ya kafu, a saboda haka ne nisantarsu 
ga Ahlul Baiti ta haifar masu da fadawa hannun mabarnata masu salladuwa a kansu, 
masu bautar soyace-soyacen rayukansu, wadanda suka yi amfani da wannan damar 
ta watsar da Qur'ani da twagwayensa da aka yi suka hallakar da komai hatta shuka 
da “ya” yan dabbobi ba su bari ba. Kuma ya kasance daga cikin (wa'azin wadannan 
mabarnatan) da masu tarayya da su a cikin barna cikin irin wadanda suke halatta 
masu wadannan munanan ayyukan nasu, kamar fadinsa Ta’ala: “Ku yi da’a ga Allah, 


1 Biharul Anwar: 2/245. 
2 Kashful Gumma: 2/110. 


kuma ku yi da'a ga Manzonsa da majibinta al'amari daga cikinku” Nisa'i: 59. To 
amma sai suka sanya kafiran fasikai a matsayin majibinta al'amari ga al'amurran 
musulmai. 


WASICI DA YIN HADDAR QUR'ANI 


Kada ikirarin wadancan mutanen ya rudar da ku cewa su ne masu lazimtar Qur'ani 
fiye da mu'. Ku haddace Qur'ani domin shi ahalin haka din ne, tare da yin aiki da 
shi, ku zama kamar yadda Amirul Muminina (as) ya yi wasicci a kai a gab da 
shahadarsa: “Na gama ku da Allah! Na gama ku da Allah! Game da Qur'ani kada ku 
bari waninku ya shiga gabanku a wajen yin aiki da shi”. A cikin wasiyyar Annabi 
(s.a.w.a) ga Amirul Muminina (as) ga yin aiki da hadisai arba'in ya ce: “Kuma ka 
yawaita da yin aiki da abin da ke cikinsa””. 


Our'ani Shi Ne Hanyar Isa Ga Sanin Allah Tabaraka Wa Ta'ala 


Duk wanda ya nufi Allah Subhanahu kuma yake neman isa gare shi, kamar yadda 
ya zo cewa farkon addini saninsa Ta'ala, to ya lizimci Qur'ani domin (Lallai Allah 
ya yi tajalli ga bayinsa a cikin zancensa, sai dai ba su gani)”. Kamar yadda aka 
rawaito daga Imam Sadik (as): Duk wanda yake son ya gyara zuciyarsa ya tsarkake 
ta da taskace ta daga dukkan cututtuka to ya lizimci Our'ani, haka nan wanda yake 
son gyara al'ummarsa da tsayuwar lamurranta cikin aminci da dacewa da natsuwa, 
to ya lizimci Qur'ani domin shi ne dalili na dukkan shiriya mai shiryatarwa ga 
dukkan alheri da gyara. 


Wani abin al'ajabi shi ne cewa da zarar wani inji ya lalace, kai tsaye za ka tafi gurin 
masanan wannan injin domin su gyara maka, domin su masu gyaran nan suna da 
masaniya ciki da bai a kansa, kuma da rashin lafiya za ta same ka — Allah ya tsare — 
za ka tafi wajen kwararren likita domin ya duba ka ya ba ka magani, amma kuma 
lokacin da kake son ka gyara zuciyar dan adam wacce ke dauke da cakudaddun 
boyayyun sirruka hatta ga mamallakinta ballantana kuma waninsa, ko yayin da kake 
son kawo wa mutane wani tsari wanda zai dauki nauyin daidaita masu rayuwarsu da 
ci gabansu, kwatsam sai ka fara neman kamun kafa a wajen shi dai ainahin mutum 


1 Kuma na kara nanata wannan lamari domin ana yaudarar da yawa daga wawayen mutane da aka yi ta wannan 
hanyar na cewa sun fi mu lazimtar Our'ani, har suka kai sun fara yarda da gaskata su ta hanyar kin yin imani da duk 
wani abu sai idan an samu dalilinsa daga Our'ani suna wurgar da kowane dalili da aka samu daga sunna. 

2 Biharul Anwar: 42/256. 

3 Al-Khisal: Abwabul Arba'in, hadisi na 19. 

4 Awalil Li'ali: 4/116. 


wanda yake gajiyayye, nakasasshe kuma rarrauna. Ba za ka tafi wajen wanda ya 
samar da shi mutum din, ya halittashi, ya saita halittarsa kuma ya san sirrin zuciyarsa 
ciki da bai dinta ba. 


Kuma lallai tajruba mai girma ta Manzon Allah (s.a.w.a) ta gaskata wannan — wato 
rawar da Our'ani ya taka wajen gyaran zukata da zamantakewar al'umma — wanda 
da a ce za a dan kwatanta kadan tsakanin al'ummar kafin zuwan musulunci da 
al'ummar bayan zuwansa da an ga irin babban canjin da ya faru ga wadannan jahilan 
mutanen wadanda suke a warwatse, suna rayuwa cikin munanan dabi'u, dabi'un da 
suke a tarwatse a tsakaninsu har suna alfahari da munanan ayyuka da ababen ki, 
amma suka canza zuwa wata al'umma mai wayewa da ci gaba, mai karamci, 
ma'abociyar tsari da nizami, abin da kafin wannan lokaci ba a samu wata al'umma 
wacce ba ta san Allah ba, ta ga makamancin irin wannan canjin, musamman ma irin 
gyaran da aka samu a dan kankanin lokaci, wanda kuma duk albarkacin samuwar 
wannan Littafin mai girma ne da wadanda suke dauke da shi masu girma. 


Bukatarmu Ta A Sake Raya Qur'ani 


Muna da bukata ta sake dawo da tasirin Qur'ani a cikin rayuwar musulmi, da fitar da 
shi a cikin wannan marrar da ya samu kansa a ciki, ta yadda samuwarsa ta takaitu 
kawai a cikin tarurrukan ta'aziyya da zaman gaisuwar mamatanmu da wuraren 
wa'azi. 

Alhali ya zo a cikin wasu kalmomi cewa: “Karshen wannan al'umma ba zai gyaru 
ba sai da abin da ya gyara na farkonta”. Kuma lallai al'ummar farko sun gyaru ne ta 
hanyar Qur'ani, don haka idan al'umma tana bukatar ta taimaka ta inganta rayuwarta 
sannan ta koma zuwa ga daukakarta to sai ta koma wa Qur'ani. An samu daga 
Mikdad (r.a) daga Manzon Allah (s.a.w.a) a cikin wani hadisi ya ce: “Idan fitintinu 
suka rikirkice maku, kamar wani yankin dare mai tsananin duhu, to na hore ku da ku 
kama Qur'ani, domin shi waraka ne mai warkarwa, mai tattaunawa ne da gaskiya, 
duk wanda ya sanya shi a gaba gare shi zai jagoran ce shi zuwa aljanna, wanda duk 
ya saka shi a bayansa sai iza keyarsa zuwa wuta, domin shi dalili ne da yake nuni a 
kan alheri”!. Amirul Muminina (as) a cikin wata hudubarsa ya ce: “Ku sani lallai 
wannan Qur'ani mai nasiha ne wanda ba ya algushu, mai shiryarwar da ba ya 
batarwa, mai bayar da labarin da ba ya karya, babu wanda zai zauna da Qur'ani sai 
ya karu da shi ko ya ragu; karuwa a cikin shiriya, ita kuma raguwa daga makanta, 
ku sani babu talauci ga wanda yake tare da Qur'ani, kamar yadda babu arziki da 


1 Al-Kafi: 2/299. 


shiriya ga wanda ya juya wa Qur'ani baya, don haka ku nemi waraka daga gare shi 
na cutukanku kuma ku nemi taimakonsa domin a cikinsa akwai waraka na mafi 
girman cuta (cutuka kau mafi girma) su ne kafirci, munafurci da bata, saboda haka 
ku roki Allah don alfarmar Qur'ani ku karkata zuwa gare shi da kaunarsa, kada ku 
tambayi ababen halitta da shi domin bayi ba su karkata ga Allah da wani abu kamarsa 
ba. Ku sani cewa shi waraka ne mai warkarwa, mai jayayyane da gaskiya, kuma 
lallai duk wanda Qur'ani ya ceta a ranar kiyama, to ta gaskata a kansa, domin mai 
kira zai yi kira a ranar kiyama: “Ku saurara! Duk wani manomi an jarabce shi game 
da nomansa da ayyukansa da ya aikata in banda ayyukansa da suka dace da koyarwar 
Qur'ani, don haka ku zamo cikin wadanda suke aiki da koyarwarsa, masu biyayya 
gare shi, ku nemi sanin Allah ta hanyarsa, ku yi wa kawukanku nasiha da shi, ku 
tuhumci kawukanku idan suka sabawa ra'ayin Qur'ani da soyace-soyacen rayukanku 


s1 


marasa kyau”'. 


Muhimmantarwar Annabi (S.A.W.A) Da Ahlul Baiti (As) Ga Our'ani 


Muhimmantarwar Annabi (s.a.w.a) da Ahlul Baiti (as) ga Our'ani ta kai 
kololuwa matuka gaya, akwai ruwaya ma da aka samo daga Imam Sajjad (as) yana 
cewa: “Da mutanen gabas da yamma za su mutu ba zan taba yin ko gezau ba matukar 


Qur'ani yana tare da ni”. 


Lallai an umarci Manzon Allah (s.a.w.a) da yin tilawar Qur'ani: “Kuma ka kyautata 
tilawar Qur'ani, daki-daki” Muzzammil: 4. Kuma Allah tabaraka wa Ta'ala ya sake 
umartarsa da ya lizimci sallatar sallolin nafila na dare domin ya samu shiri na 
musamman na isar da sagon musulunci inda Allah Ta'ala din ya ce: “Lallai ne mu, 
za mu jefa maka magana mai nauyi. Lallai ne tashin tsakar dare yana haifar da 
tsananin natsuwa, kuma mafi daidaituwa ga magana” Muzzammil 5-6. Manzon 
Allah (s.a.w.a) bai wadatu kawai da karanta shi ba, a'a yana neman Abdullah ibn 
Mas'ud da ya karanta masa, har ma yakan nemi uzuri a wajen Manzon Allah 
(s.a.w.a) yana mai fadin: Kai fa aka saukarwa da shi ya Rasulallah amma kuma kana 
neman ka ji shi daga wajena? To sai Manzon Allah (s.a.w.a) ya ce masa: Ina son in 
ji shi daga gare ka. To sai Abdullah ya karanta, sai idanun Manzon Allah (s.a.w.a) 
su cika da kwalla”. Hakan da yake yi yana bukatar dukkan sasannin jikinsa su samu 
sakina da ainahin shi Our'anin, tun daga idanuwansa, kunnuwansa, zuciyarsa zuwa 


1 Nahajul Balaga, Sharhin Muhammad Abduh, 1/347, huduba ta 177, wacce farkonta ya fara da: (Ku amfanar da 
kawukanku da bayanan Allah, kuma ku wa'aztu da wa'azinsa). 
2 Al-Kafi: 2/602. 


harshensa, kuma yasan cewa kowace gabar jiki tana da hanyar da take samun 
masaniya to sai ya kwadaici — tare da cewa shi ne mafi kamalar halittu — kowadanne 
sassan jikin nasa su isa ga kamala. Akwai wani hadisi da ya zo wanda ma'anarsa 
tana cewa ne duk wanda ya rasa ji - (ji na daya daga cikin gabbai guda biyar) — to 
hakika ya rasa ilimi, to sai ya so ya amfana da ilimummukan Qur'ani ta hanyar gabaki 
dayan gabban jikinsa. A dalili da haka ne ma ya zo cewa mustahabbi ne a karanta 
Qur'ani da sauti mai dadin ji. 


Wannan ban da abin da ya zo game da falala da ladar sauraren karatun Qur'ani da 
duba ga shafukansa a yayin karantawa koda kuwa ya haddace abin da yake 
karantawa din, kuma koda a sallah ne, bayanin da da sannu zai zo da izinin Allah 
Ta'ala a cikin tarin hadisai masu zuwa nan gaba. 


Kuma yanayin mu'amalar Manzon Allah (s.a.w.a) da Qur'ani ta kasance yakan 
karanta wa sahabbansa, wata rana ya karanta masu suratul Rahman suka zauna suna 
saurare, sai (s.a.w.a) ya ce: Hakika na karantata ga aljannu, to kuma sun kasance sun 
fi ku kyautata saurare, sai suka ce ya Manzon Allah (s.a.w.a) ya aka yi haka? Sai ya 
ce: Sun kasance duk lokacin da na karanta: “To saboda wadanne daga ni'imomin 
Ubangijinku kuke karyatawa”? Sai sukan ce: Babu wani abu daga ni'imomin 
Ubangijinmu da muke karyatawa. Idan kuma ya karanta fadin Allah Ta'ala: “Ashe 
wannan (wanda ya yi irin wannan halitta) bai zama mai iko a kan rayar da matattu 
ba”. Manzon Allah (s.a.w.a) yakan ce: Haka yake tsarki ya tabbata a gare ka ya 
Allah, domin ya kasance yana ji kai tsaye daga wajen Allah Tabaraka wa Ta'ala ba 
da shamaki ba. Da sannu zai zo daga Imam Kazim (as) ya kasance yana karantawa 
kai ka ce yana yiwa wani mutum magana ne. Manzon Allah (s.a.w.a) ya karanta 
surar Zumar ga wani matashi mai tsarkakakkiyar zuciya, mai tsarkin makwanci a 
lokacin da ya isa ga fadin Allah Ta'ala: “Kuma aka kora wadanda suka kafirta zu wa 
jahannama, jama'a-jama'a”, Zumar: 71. Da fadinsa Ta'ala: “Kuma aka kora 
wadanda suka bi Ubangijinsu da takawa zuwa aljanna jama'a-jama'a”, Zumar: 73. 
Sai matashin nan ya yi wata kara, kara mai motsa rai, sai Manzon Allah (s.a.w.a) ya 
karanta surar Hal ata alal insani hinun minal dahari (Lallai ne wata mudda ta zamani 
ta zo a kan mutum (a yayin da) bai kasance komai abin ambato ba). Ta sauka ne a 
gare shi a lokacin da yake tare da wani mutum bakar fata, amma a lokacin da ya isa 
ga ayoyin da suke siffanta aljanna sai ya numfasa numfasawa kawai sai ransa ya fice, 
sai Manzon Allah (s.a.w.a) ya ce: “Ran abokinku ya fita saboda kwadayinsa ga 
aljanna, irin wadannan ayar Qur'ani ta siffanta su da: “Wadanda muka baiwa Littafi 
suna karatunsa hakikanin karatunsa, wadannan su ne ke yin imani da shi (Qur'anin), 
kuma wanda ya kafirta da shi, to wadannan su ne masu asara” Bakara: 121. 


Dalilan Da Suke Sa Wa A Girmama Qur'ani 


Hakika bayanan da suka gabata suna bayyana irin muhimmancin da Qur'ani 
yake da shi a sarari, zan takaita su tare da fito da wasu sababbin nukudodin da ba mu 
ji su daga ayoyi masu girma da madaukakan hadisai ba: 


1- Lallai Qur'ani babban magani ne mai warkar da dukkanin cututtuka, tun daga 
cututtukan zukata da rayukan “yan Adam, da na rayuwarsu ta zamantakewa kai har 
ma da na gabban jikinsu baki daya, kamar yadda zai zo nan gaba cikin madaukakan 
hadisai. 


2- Rashin gimsuwa da shi da kuma neman isa ga kamala ta har abada a duniya da 
lahira — wanda hakan shi ne hadafi mafi daukaka kuma makura — da shiryuwa da 
shiriyarsa tare da riko da hanyarsa, kuma shi Qur'ani abu ne mai kara wa mutum 
daukaka da isa ga kamala, domin duk lokacin da amfanuwar mutum da shi ta karu 
to yana kara samun cikar kamala ne. 


3- Lallai duk wanda ya girmama Qur'ani to ya yi koyi da Manzon Allah (s.a.w.a) da 
Ahlul Baitinsa masu girma (as), kamar yadda Allah Ta'ala ya umarce mu da mu yi: 
“Lallai abin koyi mai kyau ya kasance gare ku daga Manzon Allah, ga wanda ya 
kasance yana fatan samun rahamar Allah da ranar lahira, kuma ya ambaci Allah da 
yawa” Ahzab: 21. 


4- Lallai Qur'ani sako ne na cikakken hakikanin masoyi, a al'adar mutum kuwa ba 
ya gajiyawa da karanta sakon hakikanin masoyinsa, da kwadayin duba ga sakon, da 
dogon nazari dangane da ma'anonin da sakon ya kunsa, shi kuwa Allah Ta'ala shi 
ne masoyi na hakika wanda babu kamarsa, domin shi so; ko dai ya kasance saboda 
kamala da kyautar wanda ake so din, to kuma dukkan siffofin kamala da kyawawan 
sunaye sun tattara ga Allah Ta'ala; ko kuma ya kasance saboda gangarowar wani 
alheri da kyauta daga gare shi, shi kuwa Allah shi ne mai ni'imtawa mai yin falala 
da kyautar da ba ta da iyaka har ga wanda bai cancanta ba kuma har ga bayinsa masu 
sabo; Allah yana cewa: “Kuma koda za ku nemi kidaya ni'imar Allah, ba za ku iya 
kididdige ta ba” Nahl: 18. Haka lamarin yake. Kuma a irin wannan ma'anar ne ya 
zo a ruwaya daga Imam Sadik (as) cewa ya ce: “Our'ani alkawarin Allah ne ga 
bayinsa, don haka ya kamata ga bawa musulmi ya yi duba ga wannan alkawari ya 


991 


kuma karanta daga gare shi aya hamsin a kowace rana”. 


1 Al-Kafi: 2/609. 


5- Akwai sakamako mai girma da lada mai tarin yawa wadanda ba su da iyaka da 
ake bai wa makarancin Qur'ani da mai yin tadabburi a cikin ayoyinsa, nan gaba za 
mu karanto hadisai da izinin Allah Ta'ala. 


6- Shi Qur'ani kasantuwarsa Littafi ne mai ruhi, kuma mai wanzuwa har abada a 
kowane zamani da guri, a saboda haka abubuwan da ya magance a baya ba su takaita 
da wani zamani banda wani ba, a saboda haka ne ake da izinin amfana da Qur'ani 
domin magance sababbin abubuwa masu aukuwa, da sannu za mu bijiro da dama 
daga cikinsu a cikin bahasosin da za su zo a matsayin wata fikira wadda za mu 
kwatanta tsakanin zamanin jahiliyyar farko da jahiliyyar yanzu, kuma a game da 
wannan ma'anar akwai ruwaya daga Haris Al-A'awar inda ya ce: “Na shiga 
masallaci, sai na tarar da mutane suna ta maganganu na izgili ga hadisai, sai na wuce 
gurin Ali (as) na ce: Ba ka ga mutane suna ta izgili da hadisai a cikin masallaci ba? 
Sai ya ce: Tabbas sun aikata hakan? Sai na ce: Eh, sai ya ce: Ka sani cewa na ji 
Manzon Allah (s.a.w.a) yana cewa: Fitina za ta auku, sai na ce: Mece ce mafita daga 
gare ta? Sai ya ce: Littafin Allah, a cikin Littafin Allah akwai labarin wadanda suka 
gabace ku, da labarin wadanda za su zo daga bayanku da hukuncin da ke a 
tsakaninku. Littafin Allah mai rarrabewa ne babu wasa a cikinsa, shi ne wanda idan 
wani ya barshi bisa jabberanci Allah zai karairaya shi, wanda kuma ya nemi shiriya 
daga waninsa Allah zai batar da shi, shi igiyar Allah ce mikakkiya kuma ambaton 
Allah ne mai hikima sannan shi hanya ce mikakkiya...”!. 


7- Koyon sanin ma'arifa, ilimoma da asrarai wadanda aka kunsa a cikinsa, ta yadda 
misali kamar Amirul Muminina (as) wanda Abdullah ibn Abbas hibrul Umma kuma 
daya daga cikin masu tafsirin Our'ani yake siffanta iliminsa da cewa: Idan aka 
kwatanta ilimina da na dukkan sahabban Manzon Allah (s.a.w.a) da ilimin Ali (as) 
to kamar kwatankwacin digo ne a teku. Ina cewa misalin Ali (as) a iliminsa (An ce 
da shi: Shin akwai wani abu na daga ilimin wahayi a wajenku? Sai ya ce: A'a ina 
rantsuwa da wanda ya halicci komai da komai sai idan Allah ya bai wa bawa fahimta 


cikin Littafinsa”?. 


A cikin Littafin nan akwai akidodi na gaskiya, kyawawan halaye madaukaka, 
shari'oi masu cike da hikima, nukudodi masu gayar hikima da balaga da 
kyakkyawan zance wanda ya dace da dukkan bukatu, kuma a cikinsa akwai sirrorin 
halitta, abubuwan ban mamaki na halittu, da a can cikin jikin mutum, a sasanni da 
dabi'a, a cikinsa akwai abin da hankulan masu bincike bai iya ganowa ba. Wannan 


1 Sunanul Darami: 2/435, Kitabu Fada'ilil Qur'an, da irin hadisin a cikin kebantattun littafai; (littafan shi'a). 
2 An ambace shi a cikin Al-Mizan wanda ya zo a cikin wasu littafan: mujalladi na 3, a karkashin tafsirin aya ta 7-9 
cikin suratu Aali Imran. 


kuma ba yana nufin wannan Littafi ne na physics ko kimiyya ko falaki ko ilimin 
likitanci ta yadda har za a iya bijiro masa da kurakuransu da gazawarsu ba, a'a shi 
wani Littafi ne na shiriya da gyara yana dorawa kowane bangare wazifarsa domin 
ya cimma hadafinsa na shiryarwa. Kuma wadannan ilimimmukan gabaki dayansu 
suna afkuwa cikin wannan hadafin sai ya dauki abin da ya sauwaka na tabbatuwar 
hadafinsa. 


8- Kubuta da tsira daga korafin da Qur'ani zai kai idan aka kaurace masa, kamar 
yadda ya zo a hadisin da ya gabata (abubuwa guda uku za su kai korafi....) kuma 
korafin da Qur'ani zai kai a wurin Allah Ta'ala, to ba a mayar masa da shi, kamar 
yadda ya zo a hadisi a yayin siffanta shi da cewa: “Mai jayayya ne da gaskiya” ai 
cewa shi jayayyarsa a kan gaskiya take, kuma shi za a baiwa gaskiyar, kuma abin da 
yake karfafa wannan da'awar shi ne ainahin korafin da Manzon Allah (s.a.w.a) ya 
yi wanda Qur'ani ya ambata: “Ya Ubangijina! Lallai jama'ata sun riki wannan 
Qur'anin abin kauracewa” Furqan: 30. 


9- Samun tsira ta hanyar ceton Qur'ani, kamar yadda hadisi ya siffanta shi da cewa: 
Shi Qur'ani a kan kansa shi ceto ne kuma mai yin ceto (wato waraka ne mai 
warkarwa), a cikin siffantawar da hadisi ya yi masa yana cewa: “Qur'ani zai kasance 
mai bayar da kariya ga makarancinsa — wato zai zama wani mai katangewa kuma 
mai gadin makarancinsa daga wahalhalu da tsanani — a ranar kiyama. Zai ce: Ya 
Ubangiji dukkan wani ma'aikaci an ba shi ladar aikinsa, banda wanda ya yi aiki da 
ni, to ina rokonka ka ba shi mafi girman karamcinka. Ya ce: Sai Allah mabuwayi da 
daukaka ya tufatar da shi wasu tufafi na musamman na aljanna sannan a dora masa 
wani kambu a kansa na karamci, sannan sai ya ce: Shin mun gamsar da kai game da 
lamarinsa? Sai Qur'ani ya ce: Ya Ubangiji lallai na yi fatan a yi masa fiye da haka, 
sai ya ce: To sai a ba shi aminci a damarsa da dawwama a hagunsa sannan sai ya 
shiga aljanna ana mai ce masa: Karanta (aya daga cikin ayoyi) darajarka da 
daukakarka su kara dagawa sama. Sannan sai a ce wa Qur'ani shin mun gamsar da 
kai game da shi? Sai Qur'ani ya ce: Eh na gamsu'. 


Da wadansu fa'idodin masu yawa. Duba ka ga yadda wasu fa'idodin ba su takaita 
ga musulmai kawai ba, shi ya sa za ka ga irin yadda mufakkirai, masana da jagorori 
suke rige-rigen riko da Qur'anin nan koda ba su kasance musulmai ba. 


Zuwa nan dan abin da na kawo na karfafar gwiwa zai iya wadatarwa ga mutum 
ya kama hanya, ya motsa, sannan kuma ya yunkura wajen ganin ya rungumi wannan 


1 Al-Kafi: 2/604. 


Littafi mai karamci ya girmama shi ta yadda zai wayi gari ya cakude da jinin jikinsa 
da tsokarsa. Don haka ni yanzu a nan ina mai lizimta' maku cewa duk wanda yake 
ganin ina da wani matsayi a wajensa shin matsayin nan na akhlak ne ko na sharia to 
ya dinga saukar Qur'ani mafi karanci sau biyu a shekara. Wannan kau ba wani abu 
ne mai yawa ba musamman idan muka kalli watan Ramadan wanda a cikinsa kadai 
ma mutum Zai iya yin sauka daya da rabi ta Our'ani ko ma fiye. 


Amma mafi muhimmanci na daga abin da na ambata na karfafar gwiwa su ne 
abubuwan da aka rawaito daga madaukakan hadisai wadanda na zabo maku wasu 
daga cikinsu adadinsu zai dan wuce arba'in wanda yake wata Sunnah ce mai gudana 
a tsakanin malamai magabata mutanen kwarai, wadanda suka wallafa da yawa daga 
cikin littafai masu suna (Al-arba'una Hadisa — wato Hadisai Arba'in) a fagage 
daban-daban na ma'arifa da ilimi, ina fatan su zamanto kuma ni ma na zamanto tare 
da su cikin masu aiki kuma ma'abota wannan madaukakin hadisi, wanda a cikinsa 
Manzon Allah (s.a.w.a) ya ce: “Wanda ya haddace daga gare ni daga cikin 
al'ummata hadisi arba'in a cikin al'amarin addininsa yana neman yardar Allah da 
wannan da kuma ranara lahira, Allah zai tashe shi a ranar kiyama faqihi malami”. 


Our'ani Yana Siffanta Kansa Da Kansa 


Sai dai mafi muhimmanci daga wannan shi ne in karanto maku wani sashe na 
ayoyi wadanda Our'ani mai girma da kansa ya siffanta kansa da su domin mu kara 
saninsa, domin cewa na san wancan cewa shi magana ce ta mafi alherin masu yin 
magana. Ta hanyar wadannan ayoyin za ka san girma da jalalar wannan Littafin da 
daukakar alamominsa da albarkarsa: 


l- “Wannan bayani ne ga mutane, kuma shiryuwa ce da wa'azi ga masu takawa” 
Aali Imran: 138. 


2- “Lallai ne mu, mun saukar zuwa gare ka, Littafi da gaskia, domin ka yi hukunci 
a tsakanin mutane” Nisa'i: 105. 


3- “Ya ku mutane! Hakika wani dalili daga Ubangijinku ya zo maku, kuma mun 
saukar da wani haske bayyananne zuwa gare ku. To amma wadanda suka yi imani 
da Allah kuma suka yi riko da shi, to zai shigar da su cikin wata rahama daga gare 
shi da wata falala, kuma ya shiryar da su zuwa gare shi ga tafarki madaidaici” Nisa’i: 
174-175. 


1 Wannan lizimtawar ta karfafi da yawa wadanda suka ta shi tsaye wajen aiwatar da ita, da fatan Allah ya yi masu 
kyakkyawan sakamakon da yake yi wa masu kyautatawa. 
2 Al-Khisal: 2/542, babin (Al-Arba'un). 


4- “Hakika wani haske da wani Littafi mai bayyanarwa ya zo maku daga Allah. Allah 
yana shiryarwa da shi duk wanda ya bi yardarsa zuwa ga hanyoyin aminci, kuma 
yana fitar da su daga duffai zuwa ga haske da izininsa. Kuma yana shiryar da su 
zuwa ga hanya madaidaiciya” Ma'ida: 15-16. 


5- “Kuma da lallai su, sun tsayar da Attaura da Linjila da abin da aka saukar zuwa 
gare su daga Ubangijinsu, hakika da sun ci daga samansu da kuma karkashin 
kafafunsu” Ma'ida: 66. 


6- “Ka ce: Ya ku mutanen Littafi! Ba ku zama a kan komai ba, har sai in kun tsayar 
da Attaura da Linjila da abin da aka saukar zuwa gare ku daga Ubangijinku” Ma'ida: 
68. 


7- “Ba mu bar komai daga cikin Littafi ba (babu wani abu wanda ya yi saura da ba 
mu kawo ba a Littafi” An'am: 38. 


8- “Kuma wannan Littafi ne, mun saukar da shi mai albarka ne” An'am 92. 


9- “Kuma idan an karanta Qur'ani, sai ku saurara daga gare shi ku kuma yi shiru, 
domin a yi maku rahama” A’araf: 204. 


10- “Ya ku mutane! Lallai wa’azi ya zo maku daga Ubangijinku, da waraka ga abin 
da yake a cikin kiraza da shiriya da rahama ga muminai” Yunus: 57. 


11- “Lallai ne wannan Qur'ani yana shiryarwa ga halayen da suke mafi daidaita 
kuma yana bayar da bushara ga muminai wadanda suke aikata ayyuka na kwarai” 
Israi'1: 9. 


12- “Allah ya sassaukar da mafi kyawon labari, Littafin da (ayoyinsa) mutashabihai 
(wato masu kama da juna) ne, wanda ake maimaita karatunsa, fatun wadanda suke 
tsoron Ubangijinsu suna karkarwa saboda shi, sannan fatunsu da zukatansu suna yin 
laushi saboda ambaton Allah, waccan ita ce shiryarwar Allah, yana shiryar da wanda 
yake so da ita, kuma wanda Allah ya batar, to ba shi da wani mai shiryarwa” Zumar: 
23. 


13- “Kuma lallai shi hakika littafi ne mabuwayi. Barna ba ta je masa daga gaba gare 
shi, kuma ba ta je masa daga baya gare shi. Saukarwa ce daga mai hikima, abin 
gidiya” Fussilat: 41-42. 


14- “Allah shi ne wanda ya saukar da Littafi da gaskiya da sikeli” Shura: 17. 


15- “Kuma lallai ne shi a cikin uwar Littafi (Lauhu Mahfuz) a wurinmu, hakika 
madaukaki ne, mai hikima” Zukhruf: 4. 


16- “Kuma wanda ya makanta daga barin hukuncin mai rahama, to za mu lullube shi 
da shaidan, wato shi a gare shi aboki ne makusanci” Zukhruf: 36. 


17- “A saboda haka ka yi riko da ga abin da aka yi wahayi da shi zuwa gare ka. Lallai 
ne kai, kana a kan hanya madaidaiciya. Kuma lallai ne shi Ambato ne gare ka da ga 
jama'arka, kuma da sannu za a tambaye ku (game da shi)” Zukhruf: 43-44. 


18- “Wannan (Qur'anin) ga mutane wani dalili ne na samun basira da shiriya da 
rahama, (amma) ga mutanen da suke da yakini” Jasiya: 20. 


19- “Shin to, ba za su yi tadabburi a cikin Qur'ani ba, ko kuwa a kan zukatansu akwai 
kulli ne”? Muhammad: 24. 


20- “Qaf, ina rantsuwa da Qur'ani mai girma (cewa kai Manzon Allah ne)” Qaf: 1. 


21- “Kuma lallai ne hakika mun saukake Qur'ani domin tunawa, shin ko akwai mai 
tunawa”? Qamar: 40. 


22- “Lallai ne shi (wannan Littafin), hakika abin karantawa ne mai daraja. A cikin 
wani Littafi (Lauhul Mahfuz) tsararre. Babu mai shafa shi, face wadanda aka 
tsarkake” Waqi'a: 77-79. 


23- “Shin lokaci bai yi ba ga wadanda suka yi imani zukatansu su yi tawali'u ga 
ambaton Allah da abin da ya sauka na gaskiya ba? Kada su kasance kamar wadanda 
aka baiwa Littafi gabanin haka, sai zamani ya yi tsawo a kansu, saboda haka 
zukatansu suka kekashe, kuma da yawa daga cikinsu fasikai ne” Hadid: 16. 


24- “Da mun saukar da wannan Qur'ani a kan dutse, da lallai kaga dutsen yana mai 
tawali'u, mai tsattsagewa saboda tsoron Allah, kuma wadancan misalan muna 
bayyana su ne ga mutane, da fatan za su yi tafakkuri” Hashr: 21. 


25- “Kuma ka kyautata karanta Our'ani daki daki. Lallai ne mu za mu jefa maka 
magana mai nauyi” Muzzammil: 4-5. 


26- “Aaha! Shi Our'ani ne mai girma. A cikin Lauhil Mahfuz (wanda aka taskace)” 
Buruj: 21-22. 


21- “Lallai ne shi (Qur'ani), hakika magana ce mai rarrabe gaskiya daga karya. Kuma 
shi, ba rarraunan zance ba ne” Darig: 13-14. 


28- “Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar da Littafi a kan bawansa kuma bai 
sanya karkata ba a gare shi. Madaidaici, domin ya yi gargadi da azaba mai tsanani 


daga gare shi, kuma ya yi bushara ga muminai wadanda suke aikata ayyuka na 
kwarai” Kahfi: 1-2. 


29- “Kuma mun sassaukar da Littafi a kanka, domin yin bayani ga dukkan komai da 
shiriya da rahama da bushara ga masu mika wuya (musulmai)” Nahl: 89. 


30- Kuma wanda duk ya bijire daga ambatona, to hakika rayuwa mai kunci ta tabbata 
gare shi, kuma za mu tayar da shi a ranar kiyama yana makaho” Da ha: 124. 


Wadanda wasu ne daga cikin siffofin da Qur'ani yake siffantuwa da su da 
kyawawan natijoji; domin shi Littafi ne mai albarka, mai girma, mai karamci kuma 
madaukaki. Shi bayani ne, kuma shiriya ce da wa'azi da rahama da waraka da 
ambato da haske ya sauka da gaskiya domin ya yi hukunci a tsakanin mutane, kuma 
ya saka muminai a cikin rahamar Allah da falalarsa ya kuma shiryar da su a kan 
hanya madaidaiciya, kuma shi madaukaki ne mai hikima, kuma shi wani dalili ne na 
samun basira ga mutane, kuma zance ne mai nauyi mai rarrabewa sannan kuma shi 
ba rarraunan zance ba ne, a saboda haka — ai wato hakikokinsa wadanda suka sanya 
lafuzzan nan nasa suka zama wani mazubi gare su, wadanda kamar wani misali ne 
domin kusanto da wadannan hakikokin da ma'anoni masu zurfi ga tunani — yake a 
cikin Littafi Maknun (tsararre) Lauhul Mahfuz babu mai shafarsa kuma babu wanda 
zai iya isa ga fahimtar hakikaninsa ciki da bai dinsa sai wadanda aka tsarkake daga 
barin zunubbai, sabo da laifuka, kuma madubin zuciyarsu ya tsarkaka daga dukkan 
datti, sai zuciyar ta wayi gari tana hango dukkan shafukan Lauhul Mahfuz kamar 
yadda suke. Amma wasunsu ba su da wannan iko da kudurar ta karbarsa sai dan abin 
da ba a rasa ba na kamala da suka samu; “Ya saukar da ruwa daga sama, sai koramu 
suka gudana daidai gwargwadon kowanensu” Ra'ad: 124. 


An umarci mutane da su yi tadabburinsa, su karanta shi daki daki, su yi riko da shi, 
su saurara a yayin da ake karanta shi, kuma da ya kasance daga wurin wanin Allah, 
hakika da sun samu a cikinsa sabawa juna mai tarin yawa. To idan suka tsayar da 
shi, suka yi riko da shi, hakika za su ci daga saman kawukansu, da kuma daga 
karkashin kafafunsu, da sun tausasa da kaskantar da zukatansu, da sun zama masu 
cancanta da baiwoyin Ubangiji, amma idan suka bijire daga gare shi to za su wayi 
gari a cikin rayuwa mai kunci, za su fada cikin tarkon shaidanu har su wayi gari sun 
zama makusantansu, sai zukatansu su kekashe su zamanto kamar duwatsu, ko mafi 
tsananin kekashewa, kuma lallai ne daga duwatsu hakika akwai abin da maremari ke 
bubbuga daga gare shi, kuma lallai ne daga gare su hakika akwai abin da yake 
tsattsagewa har koramu suna fita daga gare su, kuma lallai ne hakika daga gare su 
akwai abin da yake fadowa domin tsoron Allah, kuma zukatan da suka yi nisa daga 


Qur'ani da ambaton Allah Subhanahu sun riga sun kurmance sun bushe babu ko digo 
na ruwan koramar ma'arifa da yake gudana a cikinsu; “Kuma wadancan misalai 
muna bayyana su ne ga mutane, da fatan za su yi tafakkuri” Hashr: 21. 


Sharhi Na Wasu Daga Cikin Sifofin Qur'ani 


Sai dai wannan dunkulallen sharhin ga sifofin Qur'ani ba zai wadatar ba, a 
saboda haka ne nake ganin akwai bukatar gabatar da sharhi mafi yalwa ga wasu daga 
cikin wadannan sifofin wadanda suke da tasiri a cikin rayuwa ta zamantakewar 
al'ummu da kyawawan dabi'u, tare da barin sauran sifofin wadanda ba wadannan ba 
zuwa ga littafan tafsirai masu bayani mai tsawo game da sauran ayoyin da na ambata 
a cikin jawabina. Koda yake dai zan ambaci wadannan sifofin ba wai don a samu 
masaniya ko ilimi a kan Our'ani kawai ba, a'a sai dai don a samu masaniya da ilimi 
a kan Ahlul Baiti (as) domin cewa su takwarorin Qur'anin ne, kuma su iri guda ne 
da ba su rabuwa da juna, to idan Qur'ani yana furuci da gaskiya to su ma suna tare 
da gaskiya din ne kuma gaskiyar tana tare da su, kuma shi bata ba ta je masa, su 
kuma ma'asumai ne, idan Qur'ani madaidaici ne mai saidaruwa a kansu, to su ma 
(amincin Allah ya tabbata a gare su gabaki dayansu) suna da wannan daidaito da 
cancanta din kuma suna da saidara a kan mutane domin su ne Imamansu, 
shugabanninsu da jagororinsu kuma su ne mafiya cancanta gare su bisa ga 
kawukansu; da sauransu. 


Mubarak 


Sifa ce ga Qur'ani wacce take nufin mai yawan albarka, kuma haka abin yake ta 
bangarorinsa daban-daban domin shi mai albarka ne tun daga mahallin saukarsa, 
kasantuwar ya sauka ne daga gurin Allah Ta'ala, mai falala da ni'imar da ba ta da 
iyaka da adadi, mai albarka a mahallin da ya sauka wacce ita ce zuciyar Manzon 
Allah (s.a.w.a), kuma mai rahama mai karamcin da aka aiko shi rahama ga talikai. 
Kuma mai tasirin da ke da tarin albarka don a cikinsa akwai shiriya, alheri, sa'ada ta 
duniya da lahira, kuma a cikinsa akwai tsarin rayuwar “yan adamtaka, daidaitonta da 
kiyaye muruwarta da al'ummarta, kuma a cikinsa akwai aminci da natsuwa, kuma 
mai tarin albarka ne a cikin hajaminsa (girmansa), shi Littafi ne kwara daya rak, sai 
dai duk wasu mabubbugar wasu ilimummuka da ma'arifa suna kamfata ne daga gare 
shi, kuma shi idon ruwa ne mai gudana wanda ba ya kafewa, a saboda haka ne za ka 
samu masana usul, fikihu, nahawu da adabi da mufakkirai, masana ilimin siyasa, 
ilimin zamantakewar al'umma, tattalin arziki, likitanci, masu shari'a da shugabanni 
suna dauka daga gare shi, suna kafa hujja da ayoyinsa, kuma a haka zai ci gaba da 


wanzuwa har abada yana bayarwa, wanda wannan kawai ya isa dalilin da zai tabbatar 
da cewa ya sauka ne daga gurin Allah, domin wadannan ilimummukan gaba ki 
dayansu ba za a same su a cikin da yawan littafai ba wadanda za su iya dunkule 
ilimomin irin haka ba. Shi mai yawan albarka ne da yawan da ya kai matsayin da 
wasu da yawa sun shiriya ta hannunsa kuma zukatansu da hankulansu sun yi annuri 
a albarkacinsa. 


Buwaya 


Wannan sifar tana nufin cewa samuwarsa ba abu ne sasauka ba, domin lallai shi yana 
cikin wani Littafi (Lauhul Mahfuz) tsararre kuma madaukakan hakikokinsa suna nan 
a taskace a cikinsa, amma wadannan kalmomin ba komai ba ne sai misalai domin 
kusanto da ma'anoni a kwakwalwar dan adam wacce take samun natsuwa da madda 
kuma wacce ba ta yunkurawa domin takai ga gacin gane wadancan hakikokin, na'am 
sai dai akwai wadanda suke iya isa da kaiwa gare ta su kuma wadannan su ne 
wadannan da aka tsarkake su aka tafiyar da dukkan kazanta daga gare su kuma aka 
tsarkake su tsarkakewa, kuma su ne alayen Muhammad (s.a.w.a), kuma lallai a wani 
kauli na Amirul Muminina (as) yana cewa: Tabbas hakika mu, ba mu mallaki wani 
ilimi sama da fahimtar wannan Littafin ba, kuma shi Littafin mabuwayi ne, wato 
yana kore samuwar makamancinsa, kuma lallai haka din yake, domin cewa shi zance 
ne na wanda wani abu bai zama kamar tamkarsa ba, kuma mabuwayi ne wato 
kutsowar wani mummuna cikinsa ba mai yiwuwa ba ne, don haka sai ya kasance 
daidai da ma'anar ayar nan madaukakiya mai cewa: “Lallai mu ne muka saukar da 
ambato (wato Our'ani), kuma lallai mu hakika masu kiyayewa ne gare shi” Hijr: 9. 
Kuma shi mabuwayi ne da ma'anar cewa shi mai tankwasawa ne, mai yin galaba 
kuma mai rinjaye domin cewa shi kalmar Allah ce, kuma kalmar Allah ita ce 
madaukakiya, don haka shi madaukaki ne a kan komai kuma ba a daukakuwa a 
kansa, sannan matsayarsa ko yaushe ita ce salladuwa da shugabantar bayi da 
tasarrufi a cikin sha'anoninsu, kuma shi mabuwayi ne da ma'anar cewa shi abin 
nema ne kamar yadda aka ce wai dukkan samamme mai gundura ne, kuma dukkan 
wanda ya bace abin nema ne, to kuma shi wannan Littafin abin nema ne ga duk 
wanda yake neman ya samu iso a gurin Allah Tabaraka wa Ta'ala. 


Mai Girma (Majid) 


Malam Ragib a cikin littafinsa Mufradat ya ce: Almajdu: Yalwatawa a cikin 
karamci, jalala ko daukaka, kuma asalinsa yana nan a cikin fadinsu (rakuma sun 
daukaka) idan rakuman suka samu kansu a yalwatacciyar makiyaya mai fadi, to sai 
aka saiffanta Qur'ani da wannan ma'anar ta majid saboda yawan abubuwan da ya 
kunsa da karamomin duniya da na lahira, kuma a kan haka ne aka siffanta shi da 
karim, wato mai karamci a cikin fadin Allah Ta'ala: “Lallai ne shi (wannan Littafin), 
hakika abin karantawa ne mai daraja da karamci” Waqi'a: 77. Saboda yalwatar 
kyautarsa da yawaitar badawarsa, kuma a cikin sharhin sifar (Mubarak) mun yi 
ishara game da wadannan alamomin nasa masu fadi. 


Madaidaici (Kayyim) 


Daga daidaitattun dabi'u, domin shi wannan Littafi mai tsayuwa ne tsayin daka 
wajen jagorantar bayi tare da nuna masu hanyar da za ta gyara masu rayuwarsu da 
tanadar masu dukkan abin da zai kai su ga samun sa'ada da dacewar duniya da lahira, 
kamar yadda yake tsayuwa kyam wajen gyaran zamantakewar iyali ko ta al'umma 
gabaki daya, kuma manhajin Qur'ani shi ne mafi daidaita a kan dukkan sauran 
manhajoji, shin manhajin nan na akida ne ko na shari'oi to dai shi ne ke kan gaba 
shi ke jagoranci a kansu, su kuma masu biyayya ne da kankan da kai da sallamawa 
hukuncin da ya tafi a kansa. Don haka hakikanin daidaito madaukaki a wannan 
rayuwar yana nan tare da Qur'ani. In dai mutane suna son su rayu cikin alkairi da 
sa'ada, ba kamar abin da suke aikatawa ba na nisantar manhajin Qur'anin suna 
jagorantar da hankulan “yan adam wadanda suka gaza, masu karkata a mafi 
yawancin lokuta zuwa ga son rai da maslahohi, kuma lallai hakika ayar Qur'ani ta 
riga ta yi shimfida na wannan daidaito din a yayin da ta siffanta shi da cewa babu 
karkata a gare shi, babu nakasa, babu barna da rauni haka nan ma babu gazawa a 
tattare da shi. Allah Ta'ala ya ce: “Kuma bai sanya karkata ba a gare shi” Kahfi: 1. 
Kuma daga cikin sharuddan daidaituwa da salladuwa a kan dan adam ga wanda yake 
son kai waninsa ga kamala, to da farko shi ya fara zama kammalalle din a kan kansa, 
domin wanda ya rasa abu, ba ya iya bayar da shi kamar yadda suke fada, daga cikin 
abin da yake lalura ba makawa ga mutum in yana son samun daidaito shi ne ya nema 
a gurin wanda babu nakasu, lahani, rauni ko gazawa a tattare da shi, wanda hakan 
bai taba tabbatuwa ga wani ba sai ga wannan Littafin mai girma da takwarorinsa 
siqlul asgar wato iyalan gidan Annabta (as), duk wani koma bayan wadannan to ba 
shi da hakkin jagorantar al'umma da daidaito da salladuwa a kansu. A cikin wannan 
ma'anar akwai hadisai masu yawa wadanda suke wajabta gabatar da Littafi da iyalan 


gidan Annabta a farko. “Kuma wanda ya bijire daga ambatona, to lallai ne rayuwa 
mai kunci ta tabbata gare shi” Da Ha: 124. Ai wato rayuwar takura da tsanani, kuma 
wannan sifa ce ta duk wanda ya bijirewa ambato da tuna Allah Tabaraka wa Ta'ala 
kuma zai kasance ya yanke wa kansa alaka tsakaninsa da mahaliccinsa Subhanahu, 
kuma zai kasance yana rayuwa nesa da Qur'ani mai girma, don kuwa zai kasance 
cikin takura, kaskanci, talauci da radadi saboda an zare rahamar Allah mai yalwa 
daga gare shi sai ya fadawa son rai, kwadayi da sha'awace-sha'awace wadanda ba 
su da iyaka, sai ya wayi gari cikin firgici na tsoron mutuwa, a saboda haka sai ya yi 
asarar duniyar wacce ita ce kololuwar hankoronsa kuma a lahira ba shi da wani rabo, 
sannan zai ta rayuwa cikin kokarin kiyaye abin da ke hannunsa gudun kada ya rasa 
shi, kuma tabbas zai rayu cikin gajiya da rauni domin zai yi ta lallage a fako yana 
mai tunanin yana hango ruwa ne daga nesa. Babu abin da zai iya samu wanda yake 
zaton akwai jin dadinsa a cikinsa, har daga karshe shi da kansa zai gane cewa lallai 
yana yaudarar kansa ne kawai, a saboda haka sai ya nemi canza wani abun daban, 
misali zai iya zaton cewa jin dadinsa yana cikin samun kudi don haka sai ya tara 
miliyoyi, amma sai ya gano jin dadin bai samu ba, to sai ya yi zatonsa a cikin manyan 
gidaje na alfarma, don haka sai ya gina gidaje na ban mamaki wadanda ido bai taba 
ganin irinsu ba, amma sai ya rasa jin dadin a nan din ma, sai ya yi zatonsa a cikin 
mata, don haka sai ya nemi mata masu tarin yawa ya yi ta sheke ayarsa da su, amma 
sai ya samu kansa tura ta kai masa har bango. To sai abin da Allah ya fada a Littafinsa 
mai tsarki ya misaltu a kansa (ya zama misdakin wannan ayar): “Sannan a lokacin 
da ya ga wata yana mai bayyana; sai ya ce: Wannan ne Ubangijina”. Wata a nan 
kinaya ce ta dukiya to sai ya yi zaton su ne Ubangijinsa masu samar masa da jin 
dadi, “Sannan a lokacin da ya fadi”. Ya zama bai samu biyan bukatarsa a nan ba, 
“Sai ya ce: Ni ba ni son masu faduwa”. “Sannan a lokacin da ya ga rana tana 
bayyana, sai ya ce: Wannan ita ce Ubangijina” Wannan kuma kinaya ce mai ishara 
kan wasu al'amuran na duniya, “Sai ya ce: Wannan shi ne Ubangijina, shi ne mafi 
girma” kuma wannan shi ne zai samar min da sa'ada da natsuwar zuciya domin 
wannan shi “Shi ne mafi girma”. 


Amma mafi girman tasirin shi ne wato: “Sannan a lokacin da ya fadi”, ya ga 
wannan sabon Ubangijin shi ma ya gaza wajen samar masa da sa'ada da jin dadi, sai 
ya ce: “Ni ba ni son masu faduwa”, to kuma wadannan iyayen gijin raunana wadanda 
ba su iya mallakawa kawukansu wata cuta ko wani amfani ballanta su mallakawa 
wasunsu. A sannan idan dai shi muklisi ne a cikin bincikensa zuwa ga gaskiya to za 
a rubuta masa shiriya sai ya fadi abin da muminai suke fada ya ce: “Ya mutanena! 
Lallai ne ni mai barranta ne daga abin da kuke yi na shirka. Lallai ne ni na fuskantar 


da fuskata ga wanda ya kaga halittar sammai da kasa, ina mai karkata zuwa ga 
gaskiya, kuma ba ni cikin mushirikai” An'am: 76-79. Idan kuma bai kasance cikin 
masu shiryuwa ba, to za a rubuta tabewa a kansa, sai jawabinsa ya zama: “Kuma 
wadanda suka kafirta ayyukansu kwatankwacin kawalwalniya ga fako suke, ta yadda 
mai jin kishirwa yana zatonsa ruwa ne, har sai idan ya je masa bai iske shi komai ba, 
sai ya samu Allah a wurinsa, sai ya cika masa hisabinsa, kuma Allah mai gaggawar 
sakamako ne” Nur: 39. 


Wannan kuma zai wanzu cikin tabewa, bata da takuruwa a tsakanin kusantowar 
mutawa wacce za ta iya daukarsa a kowane lokaci, da kuma zama cikin kwadayi da 
hadamar tara dimbin dukiya, Allah ya ce: “Kuma lallai ne zaka same su mafiya 
kwadayin mutane a kan rayuwa” Bakara: 96. Kuma za ka ga mafi yawancin dabi'un 
can na kunar bakin wake suna faruwa ne a kasashen da suke da raunin tattalin arziki 
wadanda suke rayuwa cikin cututtuka saboda yawan cin abinci ba kakkautawa, 
wanda kuma asasin wannan sharrin da suke rayuwa a cikinsa shi ne kasancewar 
ruhinsu ya zama fankam fayau. 


Allah ya ce: “Hakika wani haske da wani Littafi mai bayyanawa ya zo maku 
daga Allah. Da shi, Allah yana shiryar da wanda ya bi yardarsa zuwa ga hanyoyin 
aminci, kuma yana fitar da su daga duffai zuwa ga haske da izininsa, kuma yana 
shiryar da su zuwa ga hanya madaidaiciya” Ma'ida: 15-16. Shi haske ne domin lallai 
yana haskaka zuciyar mumini, tun a farko sai ya tsarkaketa daga tsatsar sabo da 
dattin zunubbai, sannan sai ya tace farfajiyarta domin ta shirya karbar tajalli na 
gaskiya, kuma shi haske ne na al'umma da wuraren zamantakewarsu, yana shiryatar 
da su zuwa ga bin nizami wanda zai kai su ga samun dacewa. 


Wani abin birgewa dangane da nau'in magana ta Qur'ani shi ne cewa sai ya sanya 
lafazin haske a matsayin tilo, duffai kuma jam'i, domin ita hanyar gaskiya kwara 
daya ce rak ba ta karkasuwa adadi-adadi, ko da hanyoyin isa gare ta da misdakokinta 
sun karkasu, Allah Ta'ala ya ce: “Ka shiryar da mu ga hanya madaidaiciya” Fatiha: 
6. Amma duffai suna da yawa kuma gumakan da suke toshe hanyar zuwa ga Allah 
Tabaraka wa Ta'ala su ma suna da tarin yawa. 


Daga cikin tasirori da albarkokin Qur'ani cewa lallai shi yana shiryar da wanda ya bi 
yardar Allah zuwa ga hanyoyin aminci, kuma farkon amincin da za a yi masa ni'ima 
da shi, shi ne amincin natsuwar rai da sakankancewar zuciya da lafiyayyen tunani; 
“To ku saurara! Da ambaton Allah zukata suke samun natsuwa” Ra'ad: 28. Sannan 
sai aminci a cikin dangi da iyali wadanda suka taso cikin koyarwar musulunci da 
Qur'ani; “Kuma akwai daga ayoyinsa, ya halitta maku matan aure daga gare ku, 


domin ku natsu zuwa gare ta, kuma ya sanya soyayya da rahama a tsakaninku, lallai 
a cikin wancan akwai ayoyi ga mutane masu yin tunani” Rum: 21. Sannan kuma sai 
aminci tsakanin mutane a cikin unguwanni da garuruwa a lokacin da dabi'un 
musulunci suke jagorancinsu “Sai kuka wayi gari albarkacin ni'imarsa “yan uwan 
juna” Aali Imran: 103. “Muhammad Manzon Allah ne, kuma wadannan da ke tare 
da shi masu tsanani ne a kan kafirai, masu rahama ne a tsakaninsu” Fat'hi: 29. 
“Kuma suna fifita wadansu a kan kawukansu, koda suna da wata lalura” Hashri: 9. 


Magana Mai Nauyi 


Idan aka ce mai nauyi ta yadda magana ko lafazi za su iya daukar wannan ma'ana, 
wato shi ne nauyi a kan rai (sha'awace-sha'awacen rai) domin yana takure 
sha'awace-sha'awacenta ba ya sakar mata mara, sai dai ma zai tsaftace ta, ya karfafe 
ta sannan ya jagorance ta. Kuma mai nauyi ne a kan hankali saboda abin da ya kunsa 
na sirrori wadanda jure su a wajen hankalin jabberai abu ne mai tsauri. Kuma mai 
nauyi ne a kan ruhi na abin da ke tattare da shi na takalifofi masu gajiyarwa da 
tarbiyantarwa, mai nauyi ne wanda a kansa ne ma Manzon Allah (s.a.w.a) ya yi 
ishara da cewa: “Suratul Hud da Waqi'a sun tsofar da ni domin a cikinsu akwai 
(Fastakim) wato sai ka daidaitu kamar yadda aka umarce ka, kuma shi Manzon Allah 
(s.a.w.a) ya san nauyin wannan lamari. 


Kuma asalin nauyin nasa saboda ya gangaro ne daga Allah mai girma, shi ya 
sa littafin sira (tarihi) suke nakalto yanayin da Annabi (s.a.w.a) yake shiga a yayin 
saukar wahayi gare shi. Qur'ani ma ya siffanta nauyin a cikin fadinsa: “Da mun 
saukar da wannan Qur'anin a kan dutse, da lallai ka ga dutsen yana mai tawali'u, mai 
tsattsagewa saboda tsoron Allah, kuma wadancan misalai muna bayyana su ne ga 
mutane, da fatan za su yi tunani” Hashri: 21. 


Shi mai nauyi ne game da wanda ya yi riko da shi yake fuskanta, mai kokari wajen 
ganin ya tsayar da dokokinsa a cikin al'umma na daga wahalhalu da bala'oi. Allah 
Ta'ala ya ce: “Alif, Lam, Mim, Sad. Littafi ne aka saukar zuwa gare ka, saboda haka 
kada wani kunci ya kasance a cikin kirjinka daga gare shi, domin ka yi gargadi da 
shi, kuma tunatarwa ce ga muminai” A'araf: 1-2. Shi ya sa aka umarci Manzon Allah 
(s.a.w.a) da tsayuwar dare (sallar dare) da kuma damfaruwa da Allah Tabaraka wa 
Ta'ala da zurfafawa cikin neman kusanci domin hakan ya zama sila da dalili na 
samun jajircewa ta karbar sakon wato maganar nan mai nauyi, da jagoraci mai girma, 
kuma Allah Ta'ala ya yi masa alkawarin shi ne zai ba shi nasara, Allah Ta'ala ya ce: 


“Kuma da daddare sai ka yi tahajjudi da shi a kan kari gare ka (nafila), akwai 
tsammanin Ubangijinka ya tayar da kai a wani matsayi abin godewa” Isra'i: 79. 


Wa'azi, Waraka Ko Ceto, Shiriya Da Rahama 


A nan zan kawo abin da Sayyid Tabataba'i (qs) ya ambata a cikin tafsirinsa a 
karkashin wannan ayar a takaice': 


Ragib a cikin Mufradat ya ce: Al-wa'az: Ai kare wani da kiyaye shi daga aikata wani 
aiki tare da tsoratarwa. Khalil kuma ya ce: Shi tunatarwa ce domin a aikata wani aiki 
na alheri, ta hanyar yin bayanin da yake farkar da zuciya, samar da waraka ga kiraza, 
wanda hakan kuma kinaya ce da ke tafiyar da dukkan wasu siffofi marasa kyau masu 
jawo wa mutum tabewa da raunana masa rayuwarsa ta farin ciki da haramta masa 
alkairan duniya da lahira. Kuma an ambaci kiraza ne kawai saboda cewa su mutane 
zuciyarsu tana can kasan kirji ne, kuma sai aka lura cewa dan adam yana fahimtar 
duk abubuwan da yake sani ta hanyar zuciyarsa, kuma ta nan ne yake fuskantar 
lamurra, so ko ki, sha'awa da tsana, kwadayi, fata da buri, to sai suka kirga kirji a 
matsayin wajen adana abin da ke cikin zuciya na sirrori da siffofi na ruhi wadanda 
suke boye a cikin mutum na kyawawan dabi'u da munana. 


Na ce: Hadisai sun nuna cewa lallai Qur'ani waraka ne hatta ga cututtuka da ke jikin 
mutane, kai an ma samu a wasu daga cikin hadisan da ke cewa da za a karanta surar 
Fatiha sau saba'in ga mamaci to zai tashi ya rayu, kuma hakan ba abin mamaki ba 
ne. 


Ita kuma rahama; wata tasirantuwa ce a zuciya kebantacciya ta musamman ta 
yadda da zarar zuciyarsa ta lura da wata lalura ko gazawa daga waninsa zai shiga 
cikin damuwa har sai ya ga ya kawo masa dauki domin ganin an magance masa 
wannan matsalar tasa. Amma idan aka jingina ta ga Allah Subhanahu to za ta dauki 
ma'anar natija ce ba asalin tasirantuwa din ba, domin shi Allah ya tsarkaka daga 
tasirantuwa ga waninsa don haka sai waccan ma'anar ta yi daidai da kyautar Ubangiji 
marar iyaka da kuma falalarsa ga halittarsa da ya samar da su. 


1 Al-Mizan; mujalladi na 10, a cikin tafsirin ayoyi na 57-70 na surar Yunus, amma abin da ake magana a kansa yana 
cikin aya ta 57 cikin fadin Allah Ta'ala: “Ya ku mutane! Lallai wa'azi ya zo maku daga Ubangijinku, da waraka ga abin 
da yake a cikin kiraza da shiriya da rahama ga muminai”, Yunus: 57. 


Na ce: Wannan daya ne daga hanyoyin sharhin wadannnan sifofin masu albarka 
wadanda fahimtar dangantakarsu ga Allah Tabaraka wa Ta'ala kamar yadda ake 
danganta su ga ababen halitta take da wuyar gaske. 


Kuma idan ka kalli wadannan sifofin guda hudu wadanda Allah Ta'ala ya danganta 
su ga Qur'ani a cikin wannan ayar — ina nufin wa'azi, waraka ga abin da ke cikin 
kiraza, shiriya da rahama — sai ka kiyasta sashensu a kan sashe sannan sai ka komo 
zuwa ga shi Qur'ani za ka ga ayar tana bayani ne cikakke mai gamewa a kan dukkan 
tasirinsa a wajen kyau da kyautatawa tare da aikinsa tsarkakakke wanda yake ratsa 
rayuka da zukatan muminai tun a farkon lokacin da ya fara kwankwasar ji da 
saurarensu har daga karshe ya samu wanzuwa a cikin zukatansu. 


Domin shi Qur'ani tun a farko zai fahimtar da su irin yanayin halin da suke ciki na 
gafala da ta lullube su kuma hayaniyar “yanci ta mamaye su, sai suka nutse cikin 
duhun rafkanuwa da kokwanto kuma sai zukatansu suka kamu da rashin lafiyar 
munanan dabi'u da dukkan munanan halaye abin kyama, to sai ya yi masu wa'azi' 
wa'azi kyakkyawa wanda zai fadakar da su game da bacci mai nauyi na gafala da 
suke ciki, ya kuma hane su daga mugayen abubuwan da suke boyewa da munanan 
ayyuka, sannan sai ya tunkuda su zuwa ga abubuwa na alheri da dacewa. 


Sannan zai tsarkake masu munanan ayyukansu, kuma zai ci gaba da gusar masu da 
abubuwa masu cutar da hankula da cututtukan zukata daya bayan daya har sai ya isa 
ga na karshensu. 


Sannan sai ya shiryar da su zuwa ga sani da ma'arifa ta hakika, kyawawan halaye 
masu karamci da ayyuka na gari, da shiriyar da za ta daga darajarsu kan daraja, ya 
dinga kusantar da su daga wannan matakin zuwa wancan har su isa zuwa ga 
matabbatar makusanta, sannan su yi nasara irin nasarar masu ikilasi. 


Kuma zai lullube su da tufafin rahama, ya shigar da su gidan karamci, ya dora su a 
kan karagar ni'ima har daga karshe ya sada su da Annabawa, siddikai, shuhada da 
salihai, kuma wadannan sun kyautatu ga kasantuwa abokan tafiya. Sannan zai shigar 
da su a cikin bayinsa makusanta a cikin Illiyyina. 


1 Kuma kai da kanka za ka ga haka a cikin surorin Makka wadanda suka sauka tun a farko-farko irinsu surar 
Muddassir da Muzzammil domin su ma'abotan iiga'at a fili, wadanda suka yi amfani dakalmomi masu karfi ta 
yadda tasirinsu yake kasancewa kamar irin tsawar uwar lantarki wacce take aiki domin farkar da gafalalle kamar 
yadda abubuwan da suka kunsa ya mayar da hankali ne a kan yin wa'azi da tunatarwa ga mutuwa da lahira a 
halayen ranar kiyama a makomar makaryata, da bayanin sunnar Allah Ta'ala a cikin al'umma da makamantansu na 
azaba. 


Saboda haka Qur'ani mai wa'azi da warkarwa ne ga abubuwan da suke cikin kiraza, 
mai shiryarwa ne zuwa ga madaidaiciyar hanya, mai baiwar rahama ne da izinin 
Allah Ta'ala, kuma cewa shi yana wa'azi da abin da ke cikinsa, yana warkar da 
kiraza, yana shiryarwa, yana fadada rahama da kansa, ba wai da wani lamari daban 
ba, wannan wani dalili ne da yake sadar da tsakanina - da bayinsa, domin shi wa'azi 
ne, waraka ne ga abubuwan da ke cikin kiraza kuma shiriya ce da rahama ga 
muminai. 


Rayuwa A Kusa Da Our'ani 


Na yi rayuwa irin ta almajirci wato rayuwa a kusa da Our'ani, na rayu shekara da 
shekaru cikin kulawarsa a lokacin samartaka, na sauke tun ina dan shekara 20 zuwa 
25, har ya cakudu da jini da tsokata, tunanina, harshena da zuciyata, kuma na kasance 
a tilawar da nake yi masa tare da zurfafa nazari a cikin tafsirinsa guda biyu masu 
muhimmanci, da fatan Allah ya kara masu daukaka, don ina mai tabbatar da cewa 
sun taka rawa a cikin rayuwata ta ilimi da fikira wadannan tafsiran guda biyu kuwa 
su ne (Al-Mizan da Fi Zilalil Qur'ani) har sai da na kammala su, na yi kulasar 
muhimman abubuwan da suke kunshe a cikinsu, saboda in samu damar sake 
bibiyarsu a kai a kai, har wadancan fikirorin suka zauna a cikin raina, ruhina da 
zuciyata a wancan lokaci mai faranta rai. 


To mai na samu a farfajiyar Qur'ani? Mene ne wanda yake rayuwa a karkashin 
kulawar Qur'ani zai samu? Zai ga girman Allah Ta'ala yana tajalli a cikin ayoyinsa, 
dokokinsa, sunnoninsa da kudirarsa a cikin dukkan komai, kasa dukkanta damkarsa 
ce, a ranar kiyama kuma sammai ababen nadewa ne da damarsa, kuma izza gaba 
dayanta ta Allah ce, karfi da mulki duk nasa ne shi kadai, kuma shi ne wanda yake 
gadon kasa da abin da yake a kanta, kuma makomar bayi a wajensa take, kuma shi 
ne mafi kusanta zuwa gare su daga jijiyar wuyansu, kuma yana shamakancewa a 
tsakanin mutum da zuciyarsa, kuma babu wani abu da zai iya mallakar wani abu na 
amfani ko cutarwa sai da izininsa, a saboda haka duk wani abu sabanin Allah 
Tabaraka wa Ta'ala yana kaskanta a gaban wanda yake dauke da Qur'ani, komin 
girmansa a zahiri, koda masoyansa da mabiyansa za su himmantu wajen ganin sun 
girmama shi da kambama shi, amma a nan ma din kudurar Allah za ta lakume abin 
da suke karya da shi, yanzu ka duba ina Iramawa suke masu zubin kirar jiki (jibga- 
jibgan mutane) babu su, ina Fir'auna ma'abocin turaku (da rundunar mayaka 
wadanda suka kafe masa mulkinsa) babu shi, babu ma'abocin taskokin nan da 
mabudansu suke nauyaya ga jama'a mazowa karfi. Amma wanda yake dauke da 


Qur'ani to shi karfinsa manne yake da karfin Allah, don haka ba ya tsoron waninsa 
(Allah); “Misalin wadanda suka riki wadansu masoya wadanda ba Allah ba, kamar 
misalin gizo-gizo ne wanda ya riki wani dan gida, alhali kuwa mafi raunin gidaje shi 
ne gidan gizo-gizo, da sun kasance suna sani” Ankabut: 41. Sannan ya zo a hadisi 
cewa; “Wanda duk ya ji tsoron Allah, to Allah zai tsoratar da dukkan komai daga 
shi”!. 


To daga nan ne za ka ga cewa lallai wannan babban karfin wanda kamar yadda 
ya zo a Our'ani “(Sai ga igiyoyinsu da sandunansu) ana suranta su a gare shi, daga 
Sihirinsu cewa lallai suna tafiya da sauri” Da Ha: 66. Wai shi mai iko ne yana iya isa 
ga dukkan abin da yake so, ashe fankam fayau ne domin sai aka wayi gari yana 
zagwanyewa kamar yadda gishiri yake zagwanyewa a cikin ruwa ba tare da an yi 
wani yaki ko kawo masa hari daga bangaren makiya na zahiri ba. Shi ya sa Allah 
yake ba ka labari game da wanda yake bayan halakarsu: “Sai Allah ya je wa gininsu 
daga harsashensa (tushensa), sai rufin ya fada a kansu daga samansu, kuma azaba ta 
je masu daga inda ba su sani ba (ba su yi shu'uri ba). Sannan a ranar kiyama, (Allah) 
yana kunyata su, kuma yana cewa: Ina abokan tarayyar tawa wadanda kuka kasance 
kuna gaba da jayayya (da annabawa) a wajen daukaka sha'aninsu? Wadanda aka 
baiwa ilimi suka ce: Lallai ne kaskanci da cuta a yau sun tabbata ga kafirai” Nahl: 
26-27. 


Kuma da sannu za a ga alkawarin Allah da samun natsuwa ga muminai ta samu 
domin akiba tasu ce, amma sai idan bayan sun fuskanci: “Wahalhalu da cuta sun 
shafe su, kuma aka tsoratar da su har manzonsu da wadanda suka yi imani tare da 
shi suce: Yaushe ne taimakon Allah zai zo. To lallai ne, taimakon Allah yana kusa” 
Bakara: 214. Kuma lallai ba makawa ga fitina da jarabawa domin Allah ya tace masu 
imani; “Alif, Lam, Mim. Ashe mutane suna zaton a barsu su ce: Mun yi imani, alhali 
kuwa ba za a fitine su ba? Kuma lallai hakika, mun fitini wadanda suke a gabaninsu, 
domin lallai ne Allah ya san wadanda suka yi gaskiya, kuma lallai ya san makaryata” 
Ankabut: 1-3. To daga nan ne mumini zai samu tabbatuwa a kan kafafunsa duk irin 
wuya da tsananin da zai fuskanta domin ya san wannan Sunnah ce daga cikin 
sunnonin Allah ga bayinsa, don haka wajibi ne a gare shi ya gaskata a duk yadda 
matsaya ta kama, kuma da sannu Allah zai sakantawa masu gaskiya, kuma lamurra 
za su saukaka a gare shi cewa dukkan abin da yake wakana a kan kulawar Allah 
Subhanahu wa Ta'ala ne, Allah Ta'ala ya ce: “Lallai fa kai (ya kai Manzo) kana a 
kan kulawarmu” Dur: 48, “Wancan, saboda cewa lallai kishirwa ba ta samunsu, haka 


1 Man-La Yahduruhul Faqih: 4/410. 


nan wata wahala, haka kuma wata yunwa a cikin hanyar Allah, kuma ba su daukar 
wani mataki wanda yake fusata kafirai, kuma ba su dandana wa kafirai wata damuwa 
ba face an rubuta masu da shi ladar aiki na kwarai, lallai ne Allah ba ya tozarta ladar 
masu kyautatawa” Tauba: 120. 


Kuma da sannu zai gani albarkacin daukaka ta imani wanda duk ya umarci 
zuciyarsa da ma'arifa madaukakiya wannan al'ummar wacce take ta faman lallage a 
kan fako tana rayuwar karya da yaudarar kai tana yi wa kanta fatan aminci amma 
batacce, waliyyan shaidanu suna kawata masu daga dukiyoyi, makamai da 
sha'awace-sha'awacen da suke ta gogoriyo a kansu suna yakar juna a kan abin da ba 
zai ci gaba da wanzuwa gare su ba a'a sai dai ma ya zama azaba gare su. Suna 
kirkirawa kawukansu iyayengiji sai su dinga da'a gare su da bauta masu tare da mika 
masu wuya, suna shirya taruka da bukukuwa da shagulgula suna yin yanka domin 
kawai don neman samun kusanci da su ba kuma dabbobi kawai suke yankawa ba, 
a'a, hadda “yan adam, kuma suna barnatar da biliyoyin dukiyoyi a banza. 


Kuma da sannu zai gani da kansa cewa ba shi kadai ba ne ballantana ya samu 
rauni ko kaskanci ko kankan da kai ko sallamawa, kuma abin da yake fuskanta da 
wanda yake gani da wanda yake rayuwa a cikinsa ba kansa farau ba, ba kuma shi ne 
farkon wanda ya fara cin karo da shi ba; “Kace: Ban kasance farau ba daga 
Manzanni, kuma ban san wace irin ma'amala za a yi game da ni ko game da ku ba, 
ni abin da nake bi kadai shi ne abin da ake yin wahayi zuwa gare ni, kuma ban 
kasance ba face mai gargadadi mai bayyanawa” Ahkaf: 9. A nan zai ga Annabawa 
masu girma sun gabace shi da waliyai masu karamci a kan wannan hanyar, da 
wadanda ke dauke da sako da masu gyara da bayin Allah salihai, kuma sun fuskanci 
matsaloli fiye da yadda shi yake fuskanta, kuma suka yi hakuri a kan mafi tsananin 
abin da yake hakuri da shi, haka nan ma sun fuskanci matsala daga al'ummar da suka 
yi rayuwa da ita fiye da yadda shi yake fuskanta, kuma yanayin shi din dai ne babu 
bambanci, Allah Ta'ala yana cewa: “Daga cikinsu akwai mai neman shiryuwa, amma 
masu yawa daga cikinsu fasikai ne” Hadid: 26. “Ya ku wadanda suka yi imani! Ku 
lizimci kawukanku, wanda ya bace ba zai cuce ku ba idan dai ku kun shiryu” Ma'ida: 
105. 


Kuma da sannu zai ga girmamawar Allah ga bayinsa yayin da zai yi magana da 
su shi da kansa, ya fuskantar da zancensa gare su kai tsaye, Allah mai girma 
mabuwayi mahaliccin sammai da kasa, ma'abocin sunaye kyawawa, da kansa ya 
aiko masu da sakonsa, ya kuma yi masu alkawari da kansa; to wace irin karramawa 
ce mafi girma daga wannan, wace irin fifitawa ce sama da wannan? “Hakika, tabbas 


mun girmama “yan adam, muka dauke su a cikin kasa da teku, muka azurta su daga 
abubuwa masu dadi, kuma muka fifita su a kan masu yawa daga wadanda muka 
halitta, fifitawa” Isra'i: 70. To yaya kake ganin dabi'ar mutum, alhali yana karanta 
sakon masoyinsa kai masoyinma ba karami ba babban! (Qur'ani alkawarin Allah ne 
ga halittunsa saboda haka ya kamata ga dukkan mumini ya dinga yin duba zuwa gare 
shi)!. 

Kuma da sannu zai gani cewa dukkan komai a wannan duniyar an halitta shi ne 
a kan wani awo da wani lissafi kiyayayye, Allah Ta'ala ya ce: “Lalle mu, kowane 
abu mun halitta shi ne a aune (a kan awo)” Kamar: 49. “Kuma ba mu saukar da shi 
ba face bisa gwargwado sananne” Hijr: 21. “Kuma muna dora ma'aunan adalci” 
Anbiya'i: 47. Kuma dukkan halittu a daidaiku da a jama'a jama’a suna tafiya ne bisa 
sunna tabbatacciya “Sunnonin (hanyoyin) wadanda suke a gabaninku” Nisa'i: 26. 
“Kuma babu wata dabba a cikin kasa, kuma babu wani tsuntsu wanda yake tashi da 
fukafukinsa face al'ummu ne misalanku. Ba abin da muka bari ba mu yi bayaninsa 
ba a Littafi, sannan kuma zuwa ga Ubangijinsu za a tattara su” An'am: 38. Babu 
wani wanda ya isa ya fita daga cikin wannan dokar mai girma ta Allah; “To ba za ka 
taba samun musanya ba ga hanyar Allah, kuma ba za ka taba samun juyarwa ba ga 
hanya Allah” Fadir: 43. To ta yaya mutum zai bautawa wanin Allah Tabaraka wa 
Ta'ala alhali shi din ba zai iya tsira daga kamun sunnoninsa da dokokinsa ba, kuma 
babu damar yin wasa, wargi da lahawu; “Ya Ubangijinmu! Ba ka halicci wannan a 
karon kawai ba, tsarki ya tabbata a gare ka” Aali Imran: 191. “Kuma ban halitta 
aljannu da mutane ba sai domin su bauta min” Zariyat: 56. “Da mun yi nufin mu riki 
wani abin wasa (bisa kaddarawa) da mun rike shi daga gurinmu, idan da mun 
kasance masu aikatawa” Anbiya'i: 17. Saboda haka babu wata hanya ta faruwar 
abubuwa haka siddan a makance abin da so da yawa mulhidai suke amfani da hakan 
wajen wawaitar da hankula da tunanin mutane shekara da shekaru suna batar da su. 
Tabewa ta tabbata ga masu binsu da su wadanda ake bin. Tabbas a bayan halittar 
mutum akwai wani hadafi wanda ya zama dole ya rayu a sabili da shi, ya baje dukkan 
karfinsa domin ganin ya same shi, wanda wannan abu shi ne neman yardar Allah 
Tabaraka wa Ta'ala. 


Kuma a cikin Qur'ani za ka ci karo da alkawarin Allah na ba da taimako a sarari 
da a boye a kan kowace matsaya, tsanani, gumurzu da yakar zuciya mai umarni da 
aikata mummuna ko shaidan, kuma lallai Allah zai ci gaba da kasancewa tare da shi; 
madalla da samun mataimaki kamarsa, madamar dai shi din yana tare da Allah. Allah 


1 Al-Kafi: 2/609, babun fi kira'atihi (kira'atul Qur'an), hadisi na 1. 


Ta'ala ya ce: “Lallai wadanda suka ce Ubangijinmu shi ne Allah, sannan suka 
daidaitu, mala'iku na sassauka a kansu, (suna ce masu) kada ku ji tsoro, kuma kada 
ku yi bakin ciki, kuma ku yi bushara da aljanna wacce kuka kasance ana yi maku 
wa'adi da ita. Mu majibintanku (mataimakanku) ne a rayuwar duniya da kuma a 
cikin lahira, kuma a cikinta kuna da abin da rayukanku ke sha'awa, kuma kuna da 
abin da kuka nemi a kawo maku a cikinta. (Wadannan) Liyafa ce daga (Allah) mai 
gafara, mai jin kai. Kuma wane ne mafi kyau ga magana daga wanda ya yi kira zuwa 
ga Allah, kuma ya aikata aiki na kwarai kuma ya ce: Lallai ni ina daga masu 
sallamawar al'amari zuwa ga Allah” Fussilat: 30-33. Ayoyi masu yawa wadanda 
suke ba da labarin samun natsuwa a cikin zuciyar muminai, da kawo daukin mala'iku 
masu alama da sauransu. 


Kuma a albarkacin inuwar Qur'ani zai samu natsuwa, Allah Ta'ala ya ce: “Ku 
saurara! Da ambaton Allah zukata suke samun natsuwa” Ra'ad: 28. Da samun 
sassauci da warakar kiraza da shiriya da albarka da dukkan alkairai wadanda Qur'ani 
ya siffanta kansa da su. 


Idan wanda yake dauke da Qur'ani ya samu dukkan wadannan, to dakewarsa da 
tsayuwarsa da karfin zuciyarsa za su karu, zuciyarsa za ta gyaru ta hau saiti, 
himmarsa za ta dadu, hikimarsa za ta bayyana, to a lokacin zai zama mabubbuga ta 
kyauta da alkairai ga kansa da ga sauran al'ummu, kamar dai yadda yake wani 
sha'ani ne na masu kawo gyara masu girma wanda shugabansu shi ne Manzon Allah 
(s.a.w.a) da Amirul Muminina (as). 


Wajabcin Komawa Ga Qur'ani 


Shin yanzu bayan duk wadannan bayanan muna kuma bukatar wasu karin bayanan 
masu kwadaitarwa domin komawa ga Qur'ani da rayuwa a karkashin inuwarsa, kuma 
shin akwai wanda ya yi saura a cikinmu wanda ba ya jin cewa lallai mun tafka asara 
saboda nisantarmu ga Qur'anin? 


To yanzu mu zo gabaki dayanmu mu koma ga Our'ani muna masu tuba gare shi da 
nadama kuma muna masu rokonsa a kan ya dawo ya jagorance mu da shiryar da mu 
zuwa ga Allah Tabaraka wa Ta'ala, kuma dole ne gare mu, mu yi tunanin wace hanya 
ce za abi domin ganin an fidda wannan Littafi mai girma daga halin da mu da kanmu 
muka jefa shi a ciki da hana shi taka rawarsa a cikin rayuwar al'umma. 


Watakila ka ce: Ai duk irin wadannan muna ganinsu ta hanyar makarantun koyon 
Qur'ani, haddarsa, tajwidinsa, da koyon ka'idodin karanta shi da rubuta shi. 


Amma ni sai na ce: Tare da girmamawa ta ga dukkan wadannan, sai dai wannan bai 
wuce a kira shi bayar da muhimmanci ga bawo ba, alhali mafi muhimmanci shi ne 
abin ko tsokar da ke cikin dan itacen (lub)', domin shi lafazi ko magana kamar 
matsayin mazubi ne na isar da ma'ana kuma kamar bawo yake mai ba da kariya ga 
maganar wacce take a matsayin tsoka, kuma tsani ne na isar da ma'ana zuwa 
kwakwalwa, to shin zai wadatar a muhimmantar da bawo a manta da tsokar? Domin 
abin da ake nema shi ne dawowa da ruhin Qur'ani tare da abubuwan da ya kunsa, 
ma'anoninsa, fikirorinsa da fahimtarsa, kuma ko shakka babu cewa abu na farko da 
ake muhimmantarwa tilawarsa ce kawai sai sanin ma'anonin kalmominsa da kiyaye 
ka'idodin larabci na yadda za a iya furta haruffa daidai (makharijul huruf). 


Hakkin Da Yake Kan Hauza Na Ta Dawo Da Tsarin Qur'ani 


Na yi imanin cewa wuri na farko a cikin wuraren zamantakewar al'umma wanda 
nauyi na jagoranci ya hau kansa shi ne Hauzar ililmi da dalibanta, madaukakanta, 
masu hudubarta da malamanta, domin gyaruwar al'umma yana nan a karkashin 
gyaruwar hauzar ilimi, haka ma lalacersu tana nan karkashin lalacewar Hauzar ta 
ilimi, muna neman tsari daga Allah. Ya zo a hadisi madaukaki daga Manzon Allah 
(s.a.w.a) ya ce: “Abubuwa guda biyu daga al'ummata, idan suka gyaru to al'ummar 
gaba dayanta ta gyaru, idan kuma suka baci, to dukkan al'ummar sun baci, aka ce ya 
Manzon Allah (s.a.w.a) su waye su? Ya ce: Malamai da sarakuna””. 


Kuma lallai na fada a cikin wasu littafaina?, cewa wani abu na kaico hakikanin 
kaico, shi ne bacewar Qur'ani daga cikin manhajoji na koyarwa a Hauzozin ilimi, 
domin sun samar da wani tsari wanda dalibi ba ya bukatar ya yi zurfi cikin 
illmummukan Qur'ani mai girma, tun daga marhalar farko ta fara karatunsa har zuwa 
marhalar karshe, ba ya bi ta kansa sai a lokacin da yake bukatar kafa hujja da shi a 
kan wata ka’ida ta nahawu ko wani bahasi na usul da wata mas'ala ta fikihu, sai ya 
wayi gari gurin gwaji na karfafa tunanin hankali amma ba wai abincin ruhi da zuciya 
ba ko kuma waraka ga rayuka ba. Watakila ma dalibin Hauza zai iya kai wani 
matsayi a fikihu da usul amma ba ya rayuwa irin rayuwar Qur'ani kuma bai yi nutso 
cikin ma’amala da Qur'anin ba da kwankwadar iliminsa a matsayin sakon da zai 
tallafa masa ya gyara kansa ba, kai kwanaki ma da satuttuka za su iya wucewa ba 
tare da ka ga dalibin ilimi ya dauki Qur'ani domin ya karanta wasu daga cikin 


1 Wato mu dauki misalin kayan marmari, kamar misali a ce ayaba ko mangwaro, ai tsokar da ke can cikin bawon ita 
ce muhimmiya ba bawon da yake daga waje ba wanda shi aikinsa shi ne yana lullube mafi yawa daga cikin kayan 
marmari. Kodayake a nan a kan samu bambanci daga wannan abin marmarin zuwa wancan. 

2 Al-Khisal: Abwabul Isnain, hadisi na 12. 

3 Wasaya wa Nasa'ih Ilal Khudaba'i wa Dalabatil Hauzatil Sharifati (maganar ta gabata a cikin wannan mujalladin). 


ayoyinsa, da yin tadabburi a cikinsu, saboda rashin samun dangantaka mai zurfi 
tsakanin dalibin da Qur'anin, amma da a ce ya samu guzurinsa da abincinsa a cikinsa 
wanda zai wadatar da shi daga waninsa da bai iya barinsa ba. Wannan kuma musifa 
ce mai girma a Hauzar ilimi da wuraren zamantakewar al'umma, watakila ma ka iya 
samun wadanda ba su iya karanta shi yadda ya dace ba. 


To amma tunda yake sakon Hauzar ilimi wacce take dauke da nauyinsa shi ne 
gyara al'umma da kusantar da su ga Allah Tabaraka wa Ta'ala, to lallai tun a farko, 
abu mai muhimmanci gare su shi ne su a kashin kansu su fahimci Qur'anin da 
himmantuwa wajen ganin sun aikata shi a aikace, domin ita al'umma ba za ta zama 
cikin alheri ba sai idan ta yi riko da Qur'aninta, ta shiryu da shiryuwarsa, ta haskaka 
da haskensa, kamar yadda mashhurin hadisin sakalain ya nunar: “Ni mai bar maku 
nauyaya guda biyu ne Littafin Allah da alayena iyalan gidana, madamar ku ka yi 


991 


riko da su a bayana, ba za ku taba bata ba har abada””. 


Jahiliyyar Yau 


Lallai tabbas mutane a yau suna rayuwa ne a wani sabon yanayi na jahiliyya — koda 
kuwa wasu sun kira abin da musulunci — a gwargwadon irin ma'anar da Qur'ani ya 
baiwa kalmar ta jahiliyya, domin shi bai ba ta ma'anar cewa wani yanki ne na lokaci 
wanda ya riga ya kare bayan bullowar hasken musulunci ba, a'a wata dabi'a ce ta 
zamantakewar al'umma wacce al'ummar da kanta ta yadda ta rayu a wannan yanayin, 
mai jawo zubewar darajar ita wannan al'ummar a sakamakon bijirewa shari'ar Allah 
Ta'ala da ta yi; “Shin hukuncin jahiliyya suke nema, shin wane ne mafi kyau ga 
hukunci daga Allah ga mutane wadanda suke yin yakini (masu tabbataccen imani)” 
Ma'ida: 50. Kuma Qur'ani ya ja kunne ga masu nemanta yayin da ya ce: “Kuma kada 
ku yi fitar tabarruji irin tabarrujin jahiliyyar farko” Ahzab: 33. Amma yanzu kamar 
wani take ne na samuwar jahiliyya ta biyu wacce a yau ga jama'a nan suna fama da 
rayuwa cikin tsananinta, wahalhalunta da cutarwarta. 


Kai ba ma haka ba! Jahiliyyar yau ta hade da jahiliyyar zamanin baya sun hade 
sun zama abu guda, inda za ka samu mai karfi yana murkushe mai rauni, luwadi 
kuwa ya zama cikin dokoki na kundin tsarin mulki a wasu wuraren yadda har aure 
yakan gudana a tsakanin namiji da namiji, zina kuwa kazantar nan mai wari wacce 
take ta yaduwa tana kara game ko'ina a duniya an mayar da ita wata aba kamar 
barbarar dabbobi, tana ta kara yada ciwurwuka masu kashe garkuwar jiki kamar 


t A can baya an ambace shi. 


irinsu aids (sida) da makamantansa. Sannan in kai maganar tauye mudu da sikeli da 
dukkan dangoginsa sun mamaye sun zama ruwan dare ba yaro ba babba, abin bai 
tsaya a nan ba har da gwamnatoci, babu adalci a tsakanin alakoki tsakanin al'umma 
abin da ake kira da (kilo daya a madadin kiloli guda biyu), da kuma rikon ahbar da 
ruhbanawa da sauran sarakunan bata na daga shaidanun aljanu da mutane sashensu 
yana yin ishara ga sashe da kawataccen zance bisa ga rudu, a matsayin iyayengiji 
koma bayan Allah, suna kuma haramta abin da Allah ya halatta, suna halatta abin da 
Allah ya haramta, da abubuwan bautawa da ake bauta masu koma bayan Allah 
subhanahu wa Ta'ala wadanda ba su kidayuwa kuma ba wai sun takaita ga sake- 
sakin duwatsu ne ba kawai, a'a har yanzu shaidanu suna nan suna ta kara fantsama 
abin. Shaidanun aljanu da mutane sashensu yana yin ishara ga sashe da kawataccen 
zance bisa ga rudu kuma suna yin saddu ga hanyar Allah madaidaiciya; “Lallai ne, 
zan zauna in katange masu tafarkinka madaidaici (wato zan batar da su). Sannan 
kuma hakika, zan je masu daga gaba gare su, kuma daga baya gare su, kuma daga 
bangarorin damarsu da bangarorin hagunsu, kuma ba za ka sami mafi yawansu masu 
godiya ba” A'araf: 16-17. “Kuma kada ka zauna a kowane tafarki kuna (masu yiwa 
mutane) kule, kuma kuna kangewa daga hanyar Allah ga wanda ya yi imani da shi, 
kuma kuna nemanta ta zama karkatacciya” A'araf: 86. Waye ya fi wadannan masu 
katangewa daga tafarkin Allah ga wanda ya yi imani kuma suna neman sai sun 
karkatar da ita daga kan lafiyayyar fidira, fasikanci tare da kafa tarkuna na fitina da 
haifar da adawa a tsakaninsu, da tarwatsa harkokin tattalin arziki, da samar da 
kwararru wadanda ba su da aiki sai bata tarbiyya da kyawawan dabi'u na al'umma 
da sauransu. 


Duk wadannan suna daga cikin siffofin da ke alamta jahiliyya a zamanin yau haka 
nan ma a kowane sauran zamani da kowane guri. Wannan ma'ana ita ce ainahin 
ma'anar da Qur'ani ya bayyana a kan jahiliyya kuma ya zama dole mu karbe ta, mu 
kuma fahimce ta. 


Domin karin bayani, za mu kawo misalai na akida da ayyukan jahiliyyar farko mu 
kamanta su da jahiliyyar yau wacce muke rayuwa a cikinta, a wannan bayanin ina 
son in fitar da hadafofi kamar haka: 


1- Daidaita ka'idoji da isdilahohin Qur'ani da cirato ma'anoninsu wadanda Qur'anin 
yake nufi, sannan sai gusar da kurar da ta lullubbe su a sakamakon gafala daga shi 
Qur'anin, da yadda ake horar da hankulla a cikinsa amma ba tare da an koma gare 
shi ba. 


2- Tattaro tare da game dukkan bukatu zuwa ga Qur'ani, idan muka fahimci cewa 
lallai mutane sun koma ga jahiliyyar farko, to ya zama dole tana da bukatar komawa 
ga Qur'ani domin ya sake ceto al'ummar, ta hanyar yin riko da hannunta da mika ta 
ga tsarin musulunci na hakika. 


3- Girmama fikirar Imam Mahdi (rayukanmu fansa gare shi), tare da tsayar da dalili 
na ilimi a kanta, domin su mutane lokacin da suka koma ga jahiliyyarsu ta farko, to 
Qur'ani shi kadai dinsa ba zai iya motsin da zai tseratar da su ba, a'a dole yana 
bukatar wani mai motsi wanda zai baje shi a faifai, kamar dai yadda Manzon Allah 
(s.a.w.a) ya kasance yana yi, koda yake shi wannan bai kasance Annabi ba, saboda 
yankewar Annabta daga kan Annabi Muhammad (s.a.w.a), to sai dai wadannan 
siffofin ba su haduwa ga wani in ba Hujjatar Allah ibn Hasan (rayukanmu fansa gare 
shi) ba. Ga ma alamomin bayyanarsa nan suna ta bayyana, yinin da aka yi 
alkawarinsa yana ta kara kusantowa'. Magana dalla-dalla game da wannan za ta zo 
a bahasi mai zaman kansa dangane da shi Imam (as). 


Siffofi Da Alamomi Ko Halayyar Al'ummar Jahiliyya A Mahangar Qur'ani 


Kuma sifa ta farko daga cikin siffofin jahiliyya ita ce bautar da mutane suke yi ga 
wanin Allah Tabaraka wa Ta'ala, bautar nan kuma tana nufin yin da'a da jibintar da 
lamari kamar yadda ya zo daga Ma'asumai (as) cikin tafsirin fadin Allah Ta'ala: 
“Sun riki malamansu (yahudu) da ruhubanawansu (nasara) Ubanningiji sabanin 
Allah, haka kuma sun riki Masihu dan Maryam haka. Alhali ba a umarce su ba face 
su bauta wa Allah shi kadai, babu abin bautawa face shi, tsarki ya tabbata gare shi 
daga abin da suke yin shirka da shi” Tauba: 31. Sai Imam (as) ya ce: Amma wallahi 
ku sani, ba su kira su a kan su zo su bauta masu ba, kuma da za su kira su din ba za 
su amsa masu ba, sai dai sun halatta haram a kansu, sun haramta halal a kansu, sai 
suka bauta masu a yayin da su ba su ma sani ba”?. Wannan ibada a waccan al'ummar 
jahiliyyar ta kasance ga wanin Allah Tabaraka wa Ta'ala, shi ya sa ya zo a farkon 


1 Shi ya sa aka rawaito a hadisi cewa shi Imam (as) zai zo da musulunci sabo, Qur'ani sabo, amma a nan dalalarsa 
wacce ta dace da abin nufi a nan ba tana nuna cewa shi Imam (as) ba zai fito daga cikin kewayen musulunci ba da 
Our'anin kakansa (s.a.w.a) ba, a'a abin nufi shi ne zai goge kurar da ta lullube Qur'ani ya kuma gusar masa da 
daudar aka dora masa shekara da shekaru, ya kuma dawo masa da rayuwarsa sabuwa fil. 

2 Al-Kafi: 1/53, Babin Takalid, hadisi na 1. 

Kuma wannan isdilahin mai muhimmanci na Our'ani wato (Ibada), yana bukatar a bayyana shi saboda rashin 
fitowarsa a fili a cikin kwakwalen mutane, sai suke tsammanin cewa ibada tana nufin sallah ko kuma sujjada amma 
ba tana nufin da'a ba, shi ya sa ba su samun wannan tsarkin a cikin addininsu, cewa bayan sun yi sallah da azumi 
amma sauran mu'amalolinsu da dabi'unsu na rayuwa sai ka ga suna yinsu ta hanyar da Allah bai saukar ba, wanda 
wannan abu ne mai hadari, dole ne a gusar da wannan shubuhar daga gare su, shi ya sa aka ruwaito daga Imam 
Jawad (as) a cikin fadinsa: “Wanda ya saurari mai magana to hakika ya bauta masa, to idan wannan mai maganar ya 
kasance dan aiken Allah ne, to hakika ya bauta wa Allah, amma idan mai maganar yana yi ne da harshen ibilis to....” 
Tuhaful Ukul: shafi na 336. 


sura daga cikin surorin Qur'ani suna neman da kada a yi da'a ga wanin Allah “Aha! 
Kada ka bi shi” Alak: 19. A wancan lokacin da'a ga Ubanningiji ta kasance nau'oi 
daban-daban; “Ba mu bauta masu ba — ai su gumakan — face domin su kusantar da 
mu zuwa ga Allah, kusantar daraja” Zumar: 3. “Kuma kada sashenmu ya riki sashe 
Ubangiji sabanin Allah” Aali Imran: 64. “Lallai ne mu, mun bi shugabanninmu da 
manyanmu, sai suka batar da mu daga hanya” Ahzab: 67. “Sai suka bi umarnin 
Fir'auna, kuma al'amarin Fir'auna kuwa bai zama shiryayye ba” Hud: 97. “Bayan 
wadannan sai (“ya'yansu) suka gaje su a bayansu, suka tozarta sallah, kuma suka bi 
sha'awoyinsu, to da sannu za su ga (sakamakon) batarsu” Maryam: 59. “Kuma idan 
aka ce masu: Ku bi abin da Allah ya saukar, sai su ce: A'a muna bin abin da muka 
iske ubanninmu a kansa, shin kuma koda ubannin nasu ba su hankaltar komai, kuma 
ba su shiryuwa?” Bakara: 170. “Akwai daga cikin mutane wanda yake yin musu ga 
sha'anin Allah ba da wani ilimi ba, kuma yana bin kowane shaidani mai taurin kai. 
An rubuta masa cewa duk wanda ya jibince shi, to lallai ne sai ya batar da shi, kuma 
zai ja shi zuwa ga azabar sa'ir (jahannama)” Hajj: 3-4. “A lokacin da wadanda suka 
kafirta suka sanya ta'assubancin kabilanci a cikin zukatansu, ta'assubancin kabilanci 
irin na jahiliyya” Fath: 26. 


Wadannan wasu ne daga Ubanningiji na jahiliyyar farko wacce ta kasance tana 
bautawa wanin Allah Tabaraka wa Ta'ala wadanda su ne: (gumaka, malaman da ba 
muklisai ba, Fir'aunoni, bin son rai mai umarni da aikata mummuna da 
sha'awoyinsa, ibilis, ta'assubanci, al'adu da akidun da aka gada daga wajen 
magabata), kuma dukkansu asalinsu shi ne bin son rai, “To idan ba su karba maka 
ba, to ka sani suna bin son zuciyarsu ne kawai, kuma wane ne mafi bata daga wanda 
ya bi son zuciyarsa ba tare da wata shiriya daga Allah ba? Lallai ne Allah ba ya 
shiryar da mutane azzalumai” Kasas: 50. 


Shin ko halayen mutanen yau sun saba da na wadancan? Ba kuma idan nace mutane 
ina nufin wadannan al'ummun wadanda suka kira kawukansu da wayayyu ba, domin 
su sun riga sun nutse cikin duhun jahiliyya tun daga kahonta zuwa kasan tafukanta. 
Sai dai ku barni in yi magana game da mafi muni daga wannan wadannan da suka 
kira kawukansu musulmai, alhali suna tafiya kafada da kafada cikin ayarin 
wadannan kafiran sun nutse cikin biyayya ga sha'awa da son rai da abubuwan da 
suke gangarowa daga gare su na sababbin Ubanningiji kamar wasanni da fasaha da 
wasu nazariyoyi da fandararrun dokoki, kuma har yanzu yin da'a ga shugabanni da 
manya kamar misalin shugaban kabila da masu matsayi ana yi masu biyayya ba tare 
da an kiyaye shari'a mai tsarki ba, don haka sai suke halatta abin da Allah ya haramta, 
kuma suna haramta abin da Allah Tabaraka wa Ta'ala ya halatta, kuma har yanzu 


wadannan sanannu dabi'un nan da akidu da sunnonin iyaye da kakanni ana yi masu 
da'a fiye da yadda ake yiwa shari'ar Allah subhanahu wa Ta'ala biyayya, ta yadda 
za ka ga al'umma za su iya kauda kai idan aka sabi Allah, amma da zarar an nemi a 
sabawa sanannun al'adu da akidunsu ba za su taba lamincewa ba. To sai ya zama 
kamar harshensu yana fadin cewa: (Gara azabar wuta da a kunyata). Sabanin 
musulunci wanda Imam Husain (as) ya misalta shi a Karbala a cikin fadinsa: 


Mutuwa ita ce mafi cancanta daga jin kunya (tozarta) 


Kuma ka kunyata (a kan gaskiyarka) shi ya fi daga azabar 
wuta 


Kuma wannan abu a fili yake a cikin dokoki da kabilu suke kafa wa da sauransu, 
kuma wannan matar tana yin biyayya ga kauna da son kwalliya da duk abin da al'ada 
ta doru a kai, sannan kuma da duk wani abu da ya fito daga yammacin turai tun daga 
tufafi, kayayyakin caba ado da sauransu, kuma koda sun kasance sun saba da shari'a. 
To shin akwai wani abu daga ibada, da'a da jibinta lamari da ya yi saura? Wannan a 
matakin shirka ta da'a da biyayya kenan. Kuma Qur'ani yana ba mu labari game da 
cewa su wadannan Ubanningijin gabaki dayansu za su barranta daga bauta masu da 
aka yi a ranar kiyama sai dai nadamar mai nadama a lokaci baza ta yi amfani ba, 
“Kuma daga mutane akwai wanda yake rikon tamka sabanin Allah, suna son su, 
kamar son Allah, kuma wadanda suka yi imani ne mafiya so ga Allah, kuma da 
wadanda suka yi zalunci suna ganin lokacin da za su ga azaba da cewa lallai ne 
dukkan karfi ga Allah yake, kuma lallai ne Allah mai tsananin azaba ne. 


A lokacin da wadanda aka bi suka barranta daga wadanda suka bi su, kuma suka ga 
azaba, kuma sabubba suka yanke da su. Kuma wadanda suka bi, suka ce: Lallai da 
muna da wata damar komawa (duniya) sai mu barranta daga gare su, kamar yadda 
suka barranta daga gare mu (da ba su riki kinayen ba) kamar haka ne Allah ke nuna 
masu ayyukansu, suna da nadamomi a kansu kuma ba su zama masu fita daga wutar 
ba” (165-167). 


Yana kuma siffanta wadannan Ubanningiji wadanda dan adam yake bautawa ta 
hanyar mika wuya kacokaf gare su da yin da'a gare su sabanin Allah Tabaraka wa 
Ta'ala, Allah yana cewa: “Misalin wadanda suka riki wadansu masoya wadanda ba 
Allah ba, kamar misalin gizo-gizo ne wanda ya riki wani dan gida, alhali kuwa mafi 
raunin gidaje shi ne gidan gizo-gizo, da sun kasance suna sani” Ankabut: 41. 


Kuma Allah ya ce: “Kuma wadanda suka kafirta ayyukansu kwatankwacin 
kawalwalniya ga fako suke, ta yadda mai jin kishirwa yana zatonsa ruwa ne, har sai 


idan ya je masa bai iske shi komai ba, sai ya samu Allah a wurinsa, sai ya cika masa 
hisabinsa, kuma Allah mai gaggawar sakamako ne” Nur: 39. 


Wannan kam wani bahasi ne mai matukar mahimmanci domin zai jawo hankalin 
mutane su fahimci cewa suna fa karkacewa daga kan akidunsu, suna fa nisa daga 
tsantsar bautar Allah da kuma cewa lallai da'arsu ga Allah Tabaraka wa Ta'ala ta yi 
karanci sosai musamman idan aka kiyasta da da'ar da suke yi wa wadannan gumakan 
daban-daban. Saboda haka kamata ya yi bahasin a ba shi wannan taken (Gumakan 
Jahiliyyar Zamani) wanda yake bahasi ne mai hadari musamman kasantuwar 
buyarsa ga jama'a da dabi'ar nan ta ko-in-kula gare shi hatta ga wadanda suke 
muminai to ballantana kuma wasunsu. 


Amma game da boyayyiyar shirka, to mafi girman musibar a nan take, a nan ne zai 
yi wuya ka samu wani aiki da aka yi shi da ikilasi (domin Allah shi kadai) koda 
ma’abocin aiki ya zaci hakan, to in ba haka ba mene ne ya sa yake rubuta sunansa a 
kan katon allon kan hanya a yayin da ya gina ko kawata masallaci, idan dai aikinsa 
don Allah ne, to mai ya sa yake gorantawa da wannan kyautar har kuma ya yi ta ba 
da labari a kai idan dai shi muklisi ne? 


Sifa ta biyu daga cikin siffofin jahiliyya ita ce cewa ainahin shari'ar da take 
tsara masu yadda za su tafiyar da rayuwarsu kuma take kula da yadda suke 
husumominsu ta yi nisa daga shari'ar Allah Ta'ala; “Shin hukuncin jahiliyya suke 
nema”? Ma'ida: 50. To kuma duk wani hukunci sabanin wanda Allah ya saukar 
hukunci ne na jahiliyya kamar yadda Qur'ani ya bayyana, mu kuma yanzu muna 
ganin mafiya yawa daga cikin mutanenmu suna rayuwa ne a karkashin kabilanci, 
hukunce-hukuncen kabila su ne suke hukunta su, Allah bai saukar da wani suldani 
game da su ba, kawai jahilan mutane ne suka sanya su wadanda suka yi nisa ga barin 
Allah Tabaraka wa Ta'ala, wannan kuma a babin misali ne, kai ma za ka iya dubawa 
a nan kusa da kai ka ga yadda sauran al'ummu wanda kusan duk tafiya guda ce. 
Yanzu duba ka ga kasashen duniya daban-daban dokoki da shari'oin da suke tafiyar 
da su duk tsare-tsare ne da mutum ya kirkira, gajiyayyen da ba ya iya mallakawa 
kansa wata cuta ko kuma wani amfani, kuma ba ya iya ganin fiye da karan hancinsa, 
amma za ka same shi a kowace rana yana canja sakin layi na kaza, yana kara sakin 
layi na kaza wani lokaci kuma ya cire wani, a wani yanayin kuma sai ya gano can 
an tafka kuskure sai ya toshe abin da zai kawo sabani, haka dai, alhali madaukakin 
hadisi ya siffanta duk wata sabawa shari'a da gazawa wajen aiwatar da ita da 


jahiliyya a cikin fadinsa (as): “Wanda ya mutu, alhali bai yi wasiyya ba, ya mutu 


s1 


mutuwar jahiliyya”. 


Fir'auna wannan da yake cewa: “Ba ni nuna maku komai face abin da na gani” Gafir: 
29. Ba wai wata dabi'a ce kebantacciya da ta shafi mutum daya ba, a'a wata dabi'a 
ce da take maimaituwa a koda yaushe a wurin da yawa daga cikin wadanda suka 
jinginawa kawukansu cewa su masu yin shari'a ne sabanin Allah Tabaraka wa 
Ta'ala. 


Daga alamomin jahiliyya akwai karkatar akidunsu, game da wannan zan yi 
ishara da fadinsa Ta’ala: “Suna zaton abin da ba shi ne gaskiya ba game da Allah, 
irin zaton jahiliyya” Aali Imran: 154. Domin sun kasance suna da imanin cewa alal 
misali duk irin yadda mutum ya aikata wani mummunan aiki, to da zarar ya je ya yi 
yanka ya shekar da jini ga Ubanningiji to shi kenan ya tsira daga azaba. To kuma 
alummarmu ta hanyar yin aiki da wasu masu hawa kan mimbari da suka dorasu a 
kai a cikin zukatansu shi ne cewa wata akida da ke nuna cewa duk abin da mutum 
ya aikata na sabo komin girmansa da sauran abubuwan ki, to zubar hawaye daya a 
kan tuna zaluncin da aka yi wa Imam Husain (as) ya isheshi ya shiga aljanna, suna 
masu jingina abin ga wannan hadisin: “Wanda ya yi kuka a kan Husain koda 
gwargwadon fiffiken sauro ne aljanna ta wajaba a gare shi”?. Sannan su kafa dalili 
da fadin mawaki: 


Lallai wuta ba za ta taba jiki ba 
Wanda yake dauke da kurar masu ziyarar Husain 


To mu ba mu inkarin karamar Imam Husain (as) daga wajen Allah Tabaraka wa 
Ta'ala domin ya cancanci wannan karamcin da fiye da haka ma; sai dai, wannan yana 
nuni ne kan misali ne na abin da zai hukunta shigar, kuma wani yanki ne na dalili na 
shiga aljanna amma dole ne a samu kammaluwar dalilin wato daya yankin na dalili 
da zai cika sharudda da rashin samuwar abin da zai hana, sharadi na farko kuma shi 
ne yin da'a ga Allah Ta'ala a cikin umarnoninsa da hane-hanensa, kuma a nan 
Qur'ani a fili ya bayyana: “Kuma ba za su yi ceto ba face ga wanda (Allah) ya yarje 
masu” Anbiya’i: 28. A cikin hadisi kuma daga Imam Sadik (as): “Cetonmu ba zai 
taba shafar mai tozarta sallah ba”?. Haka nan ma ya sabawa wannan ayar: “To wanda 
ya aikata (wani aiki), gwargwadon nauyin zarra zai ganshi. Kuma wanda ya aikata 


1 Al-Rasa'ilul Ashara: shaikh Dusi, shafi na 317. 
? Kamilul Ziyarat: shafi na 201. 
3 Biharul Anwar: 76/136. 


gwargwadon nauyin zarra na sharri, zai ganshi” Zalzalah: 7-8. Amma da mutum zai 
gyara aikinsa kuma ya tuba, tuba ta gaskiya to wannan kam. 


Wannan karkacewar ta akidu tana da matukar hadari domin za ta iya janyo mutane 
su nisanci addininsu, kuma za su fuskaci karancin farkawa bayan sun durmiye cikin 
tabon wannan akidar wacce ta yi nisa daga tsarin Qur'ani da karkatarsu zuwa gare ta 
don haka sai su bar aiki da Qur'anin. 


Daga cikin alamomi na jahiliyya akwai fitar mata ba lullubi, fitar tabarruji, 
mace ta bayyanar da wasu gabobin jikinta masu nuna kyawunta, yin shigar ko-in- 
kula da kuma yada alfasha; Allah Ta'ala ya ce: “Kuma kada ku yi fitar tabarruji irin 
tabarrujin jahiliyyar farko” Ahzab: 33. Su kuma al'ummun yau na wannan zamanin 
sun wuce da iyawar wadancan al'ummun cikin fasikanci, fajirci da gwanancewa a 
cikin tabewa, bata, jefa dan adam cikin ayyukan alfasha da hore masu dukkan wata 
dama ta zamani ta ci gaban mai hakar rijiya domin a yada alfashar, kamar yadda 
jahiliyya take alfahari da salo-salonta da kirkiraro dokoki domin su kosar da 
sha'awoyinsu na dabi'a ta hanyar shaidana da shakiyanci, alal misali Kuraishawa 
sun sunnanta wata doka wacce take haramtawa kabilu yin dawafi a Ka'aba da tufafi, 
wai da sunan kila sun saba wa Allah da wadannan kayan, kuma sun aika munanan 
ayyuka alhali kayan suna sanye a jikinsu, don haka dole sai dai su zabi yin dawafi 
da wasu kayan, kaya ne na musamman na mutanen Makka, ko su nemo sababbin 
kaya ko kuma su yi dawafin nasu tsirara. 


Su kuma masoyan shaidan a yau sun sunnanta sababbin salo-salo na yada alfasha ba 
irin wacce aka sani ba ta hanyar kayan wasanni da wargi wadanda suke bayyana 
fasikanci da fajirci a fili ba, a'a. Sun kirkiro wasanni ne na motsa jiki wadanda ba su 
gaza wadancan wasannin muni ba, wata kila ma wadancan din su fi rangwame, 
domin ana gudanar da su ne a boye, kuma kowa da kowa yana boyewa, ma'abocinsu 
ma yana jin kunya kar asirinsa ya bayyana a sarari. Amma wadannan ana gudanar 
da su a sarari tare da tinkaho, kuma kowa yana yaba masu. Shin ba ka ganin wannan 
wasannin masu yinsu sun wayi gari a hannun shaidanu sai yadda suka yi da su?! 
Haka nan dai ake ta ba su sunaye, kamar sarauniyar kyau ko wani sunan daban ko 
su kira shi da zaben gwana ko tantance wacce tafi kowa, alhali dukkkan wadannan 
ba komai ba ne face nutsewa cikin wargi, fasikanci da fajirci. Mafi munin kuma shi 
ne ana yin abin ne a bainar jama'a, babu mai tsaira sai wanda Allah ya tsare. Hadafin 
kuma abu guda ne, ana son al'umma ta rayu kamar rayuwar dabbobi cikin barbara 
da haikewa mata ba lissafi tare da yada fasikanci lungu da sako na garuruwan 
al'umma. 


Daga cikin alamomin jahiliyya akwai toshewar basira da bacewar tunani a 
rayuwa. Misali wasu daga cikin mutane na zamanin jahiliyya sun kasance suna hana 
aurar da “yan matansu ga wadanda ba su ba, domin suna ganin kawukansu a matsayin 
mafifita su ne wadanda ake kira da (Humus), to a jahiliyyar yau ta zamani za ka 
samu irin wadannan da yawa. Mafiya bayyana a fili su ne wani sashe na sharifai 
masu dangantaka da Manzon Allah (s.a.w.a) domin su wadannan ba su aurar da “yan 
matansu sai ga sharifi kadai irinsu, kuma “yan matan nasu sun gajiya, lokacin aurar 
da su har yakan wuce, sukan haramta masu yin rayuwa ta hakkinsu na shari'a domin 
su yi rayuwa cikin ni'ima, su gina iyalai, su rayu cikin sa'ada ta gamagari. Duk 
wannan yana faruwa ne saboda wannan murgudadden tunanin na jahiliyya. Shin ina 
gamin wannan murdadden tunanin da tsarin Qur'ani! “Ya halitta ku daga rai guda, 
kuma ya halitta daga gare shi matarsa, kuma ya watsa daga gare su maza masu yawa 
da mata” Nisa: 1. Kuma daga cikin koyarwar Manzon Allah (s.a.w.a) akwai: “Idan 
wani wanda kuka yarda da halayensa da addininsa ya zo maku, ku aurar masa”'. To 
idan su madaukaka ne domin dangantakarsu da Manzon Allah (s.a.w.a), to shi kuma 
Manzon Allah (s.a.w.a) daukakarsa tana da danagantaka ne da musulunci da 
biyayyarsa ga Allah Ta'ala, ba wai don sunansa Muhammad dan Abdullahi ba ne. 
Allah ya ce: “Lallai idan ka yi shirka, hakika aikinka zai baci, kuma lallai za ka 
kasance daga masu asara” Zumar: 65. A wata ayar kuma: “Kuma da ya fadi wata 
magana daga cikin maganganu, ya jingina ta gare mu. Da mun kama damarsa daga 
gare shi. Sannan lallai ne da mun katse masa lakarsa. Kuma babu wasu a cikinku da 
za su iya kare shi daga (azabarmu) gare shi” Al-Haka: 44-47. Kuma shi Manzon 
Allah (s.a.w.a) da kansa ya fada cewa: “Ni kaina da zan sabawa (Allah) da na 
rushe”?. To mene ne kimar wadanda suke kasuwanci da sunansa (s.a.w.a) amma suna 
sabawa shari” arsa? 


Daga cikin alamominsu akwai sassabawar dabi'u da ma'aunai wadanda da su 
mutum yake zama mafifici kodai ya zama mabiyin Allah na hakika ko kuma ya zama 
mabiyin shaidani mai cike da rudu. Our'ani yana bayyana wadannan da cewa: “Lallai 
mafificinku daraja a wurin Allah shi ne wanda yake mafificinku a takawa” Hujurat: 
13. “Ka ce: Da falalar Allah da rahamarsa, to da wannan sai su yi farin ciki, shi ne 
mafi alheri daga abin da suke tarawa” Yunus: 58 A yayin da jahiliyya suke fifita da 
dukiya, matsayi da yawan “ya'ya, “Alfahari da yawan dukiya da dangi ya shagaltar 
da ku (daga ibada mai amfaninku). Har kuka ziyarci kaburbura” Takasur: 1-2. 
“Kuma suka ce: Mu ne mafiya yawa ga dukiya da “ya” ya, kuma mu ba mu zama 


t Wasa'ilul Shi'a: Kitabul Nikah; Abwabu mugaddimatil Nikah wa adabih, babi na 28, hadisi na 1. 
2 Biharul Anwar: 22/467. 


wadanda ake yi wa azaba ba” Saba'i: 35. Wadannan wasu al'amura ne da suke a 
bayyane ta yadda ban bukatar sai na kawo misalai, to sai dai wadannan ayoyin guda 
biyu suna bayyanar da kwatancen nan wanda ya tallafa ya fito da bambancin a fili; 
“An kawata wa mutane son sha'awoyi na mata da “ya'ya da dukiyoyi abubuwan 
tarawa daga zinariya da azurfa, da dawaki kiwatattu da dabbobin gida da hatsi, 
wannan shi ne dadin rayuwar duniya, amma a wurin Allah kyakkyawar makoma 
take. Ka ce: Shin in ba ku labarin mafi alheri daga wannan? Akwai gidajen aljanna 
a wurin Ubangiji ga wadanda suka bi shi da takawa, koguna suna gudana daga 
karkashinsu, suna madauwama a cikinsu, da matan aure tsarkakakku da yarda daga 
Allah, kuma Allah mai gani ne ga bayinsa” Aali Imran: 14-15. Kuma a wani wajen 
Allah yana cewa: “Kuma dukiyarku ba ta zamo ba, haka nan ma “ya'yanku ba su 
zamo abin da yake kusantar da ku ba a wurinmu (kusantarwa ta matsayi), face wanda 
ya yi imani kuma ya aikata aikin kwarai, to wadannan suna da sakamako ninkin 
baninki na aikin da suka aikata, kuma su amintattu ne a cikin gidaje masu benaye” 
Saba'i: 37. 


Daga cikin halayen da ajahiliyyar farko da ta yanzu suka yi tarayya a cikinsu 
akwai yada munanan dabi'u, mafi bayyanarsu daga cikinsu akwai giya, tauye mudu, 
algushu, karya da luwadi, Allah Ta'ala ya ce: “Kuma ku je a cikin majalisoshinku da 
abin da ba shi da kyau” Ankabut: 29. “Kuma kada ku nakasawa mutane kayansu” 
A'araf: 85. “Narkon azaba ya tabbata ga masu nakkasawa. Su ne wadanda idan suka 
auna daga gurin mutane suke cika mudu. Amma idan sun auna masu a kwanon awo 
da mizani sai suna ragewa” Mudaffifin: 1-3. Har ma izgili suke yi wa mutane masu 
tsafta, “Kuma babu abin da ya kasance jawabin mutanensa, face dai suka ce: Ku fitar 
da su daga alkaryarku, lallai ne su wasu mutane ne masu neman tsarkaka” A'araf: 
82. Ta yadda ya tabbata cewa Ja'afar dan Abu Dalib sunansa ya shiga cikin tarihi a 
kan cewa yana cikin wadanda suka haramtawa kawukansu shan giya da yin zina a 
jahiliyya. Kuma daga cikin munanan dabi'un nasu akwai cewa mai karfi yana taushe 
rarrauna, rushe halaye na kwarai, akidun mutumtaka ballantana kuma wadanda suka 
shafi na Allah, muhimmi a wajensu kawai wadanne amfanoni mutum a kashin kansa 
zai samu. Wannan dai ita ce wayewar zamani wacce take rugurguza ‘yan kasa gabaki 
dayansu, tana halakar da shuka da “ya'yan dabbobi a saboda abin da suke kira da 
(maslaha) wacce take sama da komai a wajensu. Amma hadafi na hakika wanda shi 
ne neman yardar Allah Tabaraka wa Ta'ala da kuma tsira a gobe kiyama to wannan 
kauce hanya kenan, Allah Ta'ala ya ce: “Da wata kungiya, lallai ne rayukansu sun 
shagaltar da su, suna zaton abin da ba shi ne gaskiya ba a game da Allah, irin zaton 
jahiliyya, suna cewa: Ko akwai wani abu a gare mu dai daga al'amarin? Kace: Lallai 


ne al'amari dukkansa na Allah ne. Suna boyewa a cikin zukatansu abin da ba su 
bayyana shi ba a gare ka, suna cewa: Da muna da wani abu daga al'amarin” Aali 
Imaran: 154. Wannan ita ce iya makurarsu kuma shi ne iya hadafinsu wanda suke 
rayuwa a dalilinsa cewa ko akwai wani abu a gare mu dai daga al'amarin. 


Daga cikin mafi muhimmancin halayen jahiliyya, kai abin ya wuce nan ma, 
domin wannan shi ne dalili na samuwarta; barin umarni da kyakkyawa da hani ga 
mummuna, abin da Manzon Allah (s.a.w.a) ya tsawatar a kansa: “Yaya za ku 
kasance, idan matayenku suka lalace, matasanku suka fasikance, kuka dawo ba ku 
yin umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna? Aka ce ya Manzon Allah (s.a.w.a) 
shin haka zai yiwu? Ya ce: Eh, mafi sharri daga wannan ma. Yaya za ku kasance 
idan kuka samu kanku kuna masu umarni da aikata mummuna kuna hani da aikata 
kyakkyawa? Aka ce ya Manzon Allah (s.a.w.a) shin haka zai yiwu? Manzon Allah 
(s.a.w.a) ya ce: Eh, mafi sharri daga wannan ma. Yaya za ku kasance idan kuka dinga 
ganin kyakkyawan abu a matsayin mummuna, mummuna kuma a mtsayin 
kyakkyawa”?! 


Wannan kuma shi ne inda al'umma ta isa gare shi a yau, amma gazawar tun daga 
farko tana a kan malaman addini ko mutanen Allah (rabbaniyyin) a irin ambatawar 
Our'ani, rashin taimakawarsu da ja da bayansu cikin sauke nauyin da ya hau kansu 
na lamarin al'umma, kuma idan ana maganar rabbaniyyin na hakika, to fa ku ne ya 
ku daliban Hauza da madaukakan mutane a cikin Hauzar mai tsarki. Allah Ta'ala ya 
ce: “Kuma kana ganin masu yawa daga gare su suna rigegeniya da gaggawa a cikin 
aikata zunubi da zalunci da cinsu ga haram, tir da abin da suka kasance suna 
aikatawa. Don mai malamai rabbaniyyuna da manyan malamai (ahbar) ba za su hana 
su daga zancensu na zunubi da cinsu ga haram ba? Hakika tir daga abin da suka 
kasance suna sana'antawa” Ma'ida: 62-63. “Sun kasance ba su hana juna daga abin 
ki, wanda suka aikata, hakika abin da suka kasance suna aikatawa ya munana. Kana 
ganin masu yawa daga gare su, suna jibintar wadanda suka kafirta, hakika tir da abin 
da rayukansu suka gabatar saboda su, watau Allah ya yi fushi da su, kuma a cikin 
azaba su masu dawwama ne” Ma'ida: 79-80. 


Wannan kuma wani halin ne daban daga cikin halayen al'ummar da ta nisanta daga 
Musulunci watau soyayya ga kafirai, dangane da wannan gazawar, Amirul 
Muminina (as) yana cewa: “Bayan haka, lallai ne abin da kawai ya halaka wadanda 
suke gabaninku yayin da suka aikata sabo kuma rabbaniyyuna da ahbar ba su hane 
su ba daga wancan, kuma a yayin da suka nutse cikin sabo sai azaba ta sauka a kansu 


1 Al-Kafi: 5/59, Babin: Umarni da kyakyawa da hani ga mummuna. 


to sai suka fara yin umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna suka yi aiki, sai 
umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna bai hana kusantowar ajali ba kuma bai 


91 


yanke arziki ba”. 


Kuma madamar ba a tsayu da wannan wajibin ba, to babu wata daraja da za 
ta yi saura ga muminai a wajen Allah da wajen Manzonsa (s.a.w.a), kai hatta ma a 
wajen makiyansu, shi ya sa ma akwai masu bautar Allah daya a tsakanin Kuraishawa 
wadanda su ne Ahnaf, wadanda suka ki bautar gumaka, suka kebe kansu cikin bautar 
Allah Subhanahu, sai dai ba su kasance suna da wata daraja a wajen mushrikai ba 
kuma ba su ma kula da samuwarsu ba, domin cewa sun bar wajibi mai girma. 


A yayin da aka sanya sauke wannan nauyin daga cikin siffofin al'ummar musulmai: 
“Kun kasance mafi alherin al'umma wacce aka fitar ga mutane, kuna umarni da 
kyakkyawa kuma kuna hani ga mummuna, kuma kuna imani da Allah” Aali Imran: 
110. “Kuma lallai hakika Allah yana taimakon wanda yake taimakonsa, lallai Allah 
hakika mai karfi ne mabuwayi. Wadanda suke idan muka ba su iko a cikin kasa sai 
su tsayar da sallah, kuma su bayar da zakka kuma su yi umarni da kyakkyawa da 
hani ga abin ki, kuma akibar al'amura ga Allah take” Hajj: 40-41. “Kuma wata 
jama'a daga cikinku su kasance suna kira zuwa ga alheri, kuma suna umarni da 
alheri, kuma suna hani daga abin ki, kuma wadannan su ne masu cin nasara” Aali 
Imran: 104. “Kuma muminai maza da muminai mata sashensu majibincin sashe ne, 
suna umarni da kyakkyawa suna hani ga mummuna kuma suna tsayar da sallah, suna 
bayar da zakka, suna da'a ga Allah da Manzonsa, wadannan Allah zai yi masu 
rahama, lallai Allah mabuyi ne, mai hikima” Tauba: 71. 


Da sauransu masu yawa, sai dai mu a nan ba muna halin kididdigewa ba ne, 
domin wannan bahasin an gina shi ne a kan yin ishara kawai, sai kuma ba da kofa ta 
yin tunani dangane da wannan lamarin, kuma a kowace kofa, wata kofar guda dubu 
za ta iya budewa a cikin ludufin Allah Tabaraka wa Ta'ala da kuma yalwar 
rahamarsa. 


Daga cikin alamomin jahiliyya akwai haimana a kan canfe-canfe da 
tatsuniyoyi, misali larabawa sun kasance suna canfa kukan hankaka da na mujiya, a 
yau kuma yammacin turai suna canfa lamba ta (13), a wancan lokacin masu duba da 
bokaye sun shahara sun ci kasuwarsu, a yau kuma muna ganin yadda mutane suka 
yi marhabin lale da mai karanta tafin hannu, masu ramli, masu bugun kasa, masu 
rufa ido da masu wankin ido wani abu da yake tafiya da hankalin jahilai da wawaye. 


t Nahajul Balaga: Huduba ta 27. 


Daga cikin halayen jahiliyya akwai yin saddu ga Qur'ani da kautar da mutane 
daga gare shi ta hanyoyin daban-daban, Nadir dan Haris ya kasance wanda yana 
daga cikin wadanda suka tafi kasar Farisa suka koya daga labaran sarakunansu, sai 
yana bin bayan Manzon Allah (s.a.w.a), idan Manzon Allah (s.a.w.a) ya tashi daga 
majalisa sai shi Nadir ya zauna a wannan majalisar ya kama ba su labari sannan sai 
ya ce: Ina gama ku da Allah wane ne mafi dadin labari ni da Muhammad? Domin 
sun kasance suna sifanta Qur'ani da tatsuniyoyin mutanen farko ko kuma labarai ne 
ake masa shibtar su safe da yamma ko kuma labari ne kirkirarre, ko kuma su dinga 
kururuwa da karfi a yayin da Manzon Allah (s.a.w.a) yake tilawarsa domin su shiga 
tsakaninsa da jinsa, Qur'ani yana siffanta wannan matsayar tasu da cewa: “Kuma 
wadanda suka kafirta suka ce: Kada ku saurara ga wannan Qur'ani, kuma ku yi ta 
yin kuwwa a ciki (lokacin karatun) sa, tsammaninku za ku yi rinjaye” Fussilat: 26. 
Allah Ta'ala ya ce: “Kuma idan sun ga wata aya, sai su juya baya su ce: Sihiri ne mai 
dorewa (marar tsayawa)” Kamar: 2. 


To ga kuma jahiliyyar yau tana siffanta Qur'ani da irin wadancan siffofin cewa 
zancen Muhammad ne, kawai dai wani mutum ne ya yi amfani da kaifin 
kwakwalwar da yake da ita ta dan adam ba wai wahayi ne na Allah ba. Kuma sun yi 
kokarin wallafe-wallafe a kan abubuwa masu karo da juna a cikin Qur'ani (a 
tunaninsu fa) da suka gaza a kan niyyarsu ta rusa Qur'ani suka gagara yin hakan, 
kuma samuwarsa da kafuwarsa ta tabbata a gare su, sai suka juya — saboda tsabagen 
makirci da yaudara da tabewa — suna sace shi daga abubuwan da ya kunsa da sauke 
shi a aikace daga rayuwa ta yau da gobe, suka juyar da shi zuwa ga abin da ya yi 
kama da kasidu da wakoki wacce mawaka suke rerawa sai mazauna wannan 
majalisar masu sauraro su dinga bude muryoyinsu suna fadin (Allah, Allah, ya 
shaikh) suka juyar da shi ya zama hirzi (mai ba da kariya) ana daura shi a wuya ko 
a rataya a gidaje, iyakar kenan kar ka kara kar ka rage. Wannan salon kamar yadda 
kake gani ya fi hadari a kan salon Nadir dan Haris da ire-irensa, kuma shi ne mafi 
munin makirci da tasiri. 


Daga cikin fitattun tasarrufofinsu wadanda suke siffantuwa da su: Akwai 
kafewa a kan al'adu da akidun da suka gada daga magabata, tsananin riko da su, 
rashin bambaruwa daga gare su koda dalili da hujja sun kafu a kan bacinsu. Wannan 
tasarrufin sakamakon bijircewa da rashin sallamawa lafiyayyan tunani da kuma riko 
da ta'assubanci bisa la'akari da cewa wannan abin da suka jingina gare shi abu ne 
da yake da asali tun daga iyaye har zuwa kakanni don haka kimarsa ta sanya yana 
da tsananin wuya su watsar da shi. Kuma lallai Qur'ani ya yi ta maimaita wannan 
ma'anar a wurare da yawa ta yadda za mu iya fahimtar cewa lallai wannan na daga 


cikin bala'in da gabaki dayan Annabawa suka fuskanta. Allah Ta'ala ya ce: “Kuma 
idan aka ce masu: Ku bi abin da Allah ya saukar, sai su ce: A'a muna bin abin da 
muka iske ubanninmu a kansa, shin kuma koda ubannin nasu ba su hankaltar komai, 
kuma ba su shiryuwa?” Bakara: 170. “Lallai su, sun iske ubanninsu batattu. Saboda 
haka su, a kan gurabunsu suke gaggawa” Safat: 69-70. “Suka ce: Shin, ka zo mana 
ne domin mu bauta wa Allah shi kadai, kuma mu bar abin da ubanninmu suka 
kasance suna bautawa? To ka zo mana da abin da kake yi mana wa'adi da shi idan 
ka kasance daga masu gaskiya” A'araf: 70. “A'a, suka ce, lallai mu, mun samu 
ubanninmu a kan wani addini (na al'ada) kuma lallai mu, a kan gurabunsu muke 
masu neman shiryuwa. Kuma kamar haka, ba mu aika wani mai gargadi ba a 
gabaninka a cikin wata alkarya, face mani'imtanta sun ce: Lallai mu, mun samu 
ubanninmu a kan wani addini kuma lallai mu, masu koyi ne a kan gurabunsu” 
Zukhruf: 22-24. To wadannan ayoyin guda biyu na karshe suna nuni a kan cewa 
lallai wannan bala'in mai girma yana fuskantar duk wani wanda yake son ya ‘yantar 
da al'ummarsa ya kuma yi sa'ayi domin gyaruwarsu, da fadinsa Ta'ala: “Kuma 
kamar haka, ba mu aika wani mai gargadi ba a gabaninka” Zukhruf: 24. Kuma 
wannan bai kebanta da Annabawa su kadai ba. 


Kuma jahiliyyar yau ba ta da bambanci da jahiliyyar farko a cikin wannan, 
shaidu akan haka suna da yawa, kuma al'ummarmu sun yi fama da wannan da yawan 
gaske, daga cikinsu akwai ra'ayin (tsuke tunani da yin rayuwa kwabo da kwabo irin 
ta mutanen da, tare da fada da duk wani ci gaba na zamani) kamar yadda wani masani 
daga cikin “yan Hauza ya tafi a kai. 


Daga cikin alamomin jahiliyya akwai rashin sanin Imami (jagora) na hakika, 
“Wanda ya mutu, alhali bai san Imamin zamaninsa ba, ya mutu mutuwar jahiliyya”. 
Kuma da aka ce sani, ba wai ana nufin sanin suna ne kawai ba, a'a ana nufin ka san 
nauyi da takalifofin da suke a kanka game da shi, ka tsayu da su tsayuwa ta hakika. 
Sannan wannan gazawar a fili take wacce ta shafe mu game da Sahibul Asr Imam 
Mahdi, rayukanmu fansa gare shi) kuma lallai add'ua da aka ruwatto ta siffanta irin 
wannan jahiliyyar “Ya Allah ka sanar da ni kanka, domin cewa madamar ba ka sanar 
da ni kanka ba, bazan san Annabinka ba. Ya Allah ka sanar da ni Manzonka, domin 
cewa madamar ba ka sanar da ni Manzonka ba, ba zan san Hujjarka (Imam) ba. Ya 
Allah ka sanar da ni Hujjarka, domin cewa madamar ba ka sanar da ni Hujjarka ba, 
na bata daga addinina”?. Bata daga addini kuwa shi ne ainahin jahiliyya. 


1 Kamaluddin Wa Tamamul N''imat: shafi na 409. 
2 Al-Kafi: 1/337. 


Wannan kuma shi ne abin da yake bukatar a yi masa bahasi kammalalle game 
da wajabcin samuwar Imami kuma Hujja a kowane zamani, wannan kuma shi ne 
nauyi da aikin da yake a kanmu a zamanin gaiba game da Imam (aj) da bayar da 
amsa a kan da dama daga cikin tambayoyi da mushkiloli na tunani wadanda suke 
cushe a cikin lamarin Imamancin Imam. Abubuwa da yawa sun bace wa muminai 
game da shi, to ballanta wasunsu wadanda ba muminai din ba. Alhali shi Imam (aj) 
yana daga cikin (kofar Allah wacce ba a je wa Allah sai ta ita wannan kofar)'. To 
yaya za a yi wanda bai san kofar Allah ba ya shiryar zuwa ga Allah Subhanahu wa 
Ta'ala, to mene ne a bayan Allah face bata bayyananne. 


Daga cikin alamominta akwai rusunawa abin duniya da rashin yarda da abin da 
ke koma bayan wannan (abubuwa na lahira wadanda ba a ganinsu) da inkarin gaibi, 
Allah Ta'ala ya ce: “Kuma suka ce: “Ba ta zama ba, face rayuwarmu ta duniya, kuma 
ba mu zama wadanda ake tayarwa ba” An'am: 29, “Kuma suka ce: Babu komai face 
rayuwarmu ta duniya, muna mutuwa kuma muna rayuwa (ta hanyar haihuwa), kuma 
babu abin da ke halaka mu sai zamani, alhali kuwa (wannan maganar da suke fada) 
ba su da wani ilimi game da ita, ba su bin komai face zato” Jasiya: 24. Sai Qur'ani 
ya zo domin ya kafa masu rayuwa madaukakiya domin su rayu saboda ita “Kuma 
ban halicci aljannu da mutane ba sai domin su bauta min” Zariyat: 56. “Ya ce: Ya 
ku mutanena! Ku bauta wa Allah, ba ku da wani abin bauta face shi, shi ne ya kaga 
halittarku daga kasa, kuma sai ya bar gina ta a hannunku, sai ku neme shi gafara, 
sannan ku tuba zuwa gare shi, lallai Ubangijina makusanci ne mai karbawa” Hud: 
61. “Sannan kuma muka sanya ku masu kalifanci a cikin kasa daga bayansu, domin 
mu ga yaya kuke aikatawa” Yunus: 14. Don haka shi mutum ba an halicce shi ba ne 
domin wannan duniyar har da zai karar da gabaki dayan himmarsa gare ta, a'a an 
sanya shi kalifa ne a doron kasa domin ya gina ta ya kuma sanya ta gonarsa wacce 
zai girbi lahira da ita, sannan mahaliccinsa sai yi masa hisabi na duk ayyukansa 
domin ya ga mene ne abin da ya aikata. To kuma tsawatarwar Allah za ta zo ga irin 
wannan mutumin da ya yi nutso cikin tarkacen duniya; “Shin mutum na zaton a bar 
shi sagaga (wato babu manufar komai game da shi)? Shin bai kasance digo na 
maniyyi ba, wanda ake jefarwa (a cikin mahaifa)?! Sannan ya zama gudan jini, 
sannan Allah ya halitta shi, sannan ya daidaita gabobinsa. Sannan ya sanya daga gare 
shi nau'oi guda biyu; namiji da mace? Ashe wannan bai zama mai iko ba bisa ga 
rayar da matattu?!” Kiyama: 36-40. Haka yake tsarki ya tabbata gare ka, ya Ubangiji 
kai ne mai iko a kan wannan da a kan dukkan komai ma. Na'am sai dai wannan ba 
zai hana mutum ya nemi rabonsa na wannan duniyar ba, amma da sharadin kada ya 


1 Al-Kafi: 1/196. 


zama ya mayar da shi hadafinsa da magaryar tukewarsa, a'a sai dai kawai ya mayar 
da shi tsani na isa ga hadafinsa na hakika wanda shi ne samun yardar Allah Tabaraka 
wa Ta'ala; “Kuma ka bida a cikin abin da Allah ya ba ka, gidan lahira kuma kada ka 
manta da rabonka daga duniya, kuma ka kyautata, kamar yadda Allah ya kyautata 
zuwa gare ka, kuma kada ka nemi barna a cikin kasa, lallai ne Allah ba ya son masu 
barna” Kasas: 77. Don haka mallakar abin duniya ba wai zari ne ko nuna gazawa ba; 
ya zo a ruwaya cewa: “Duniya ita ce wajen noman lahira”'. A wani hadisin daban 
kuma: “Duniya gidan hada-hadar waliyyan Allah ce””. Domin a cikinta suke hada- 
hadar kasuwancinsu tsakanininsu da Allah, fataucin da ba ya yin tasgaro. 


Daga cikin alamomin jahiliyya akwai warwatsuwa, rarrabuwar kai da 
tarwatsawa kowa ma ya rasa, Allah Ta'ala ya ce: “Kuma kada ku kasance daga 
mushrikai. Watau wadanda suke rarrabe addininsu kuma suka kasance kungiya- 
kungiya, kowace kungiya tana mai farin ciki da abin da ke a gare ta kawai” Rum: 
31-32. Kuma duk wadannan suna faruwa sakamakon tarwatsawarsu ga dunkullen 
abu guda wanda zai zama sanadin haduwarsu waje guda wanda shi ne tauhidi da 
dayanta Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kuma ya sanya dakin Ka'aba mai tsarki a 
matsayin wani alaminsa. Sai dai al'ummomin da suka yi nisa ga barin Allah suna 
karkasa da tarwatsa duniyar kasashe-kasashe, gari-gari a matakin farko, har kasashen 
duniya suka tasamma fiye da kasa (180). Sannan suna raba kan kabila-kabila, suna 
rarraba gungun jama'a-jama'a har a cikin kasa guda sai su rarraba su a kan 
bambancin tunani da fikira, a ce wannan dan gurguzu ne, wannan kuma dan jari hujja 
ne tare da cewa duk fa “yan kasa guda suke, kuma kabila daya ma, addini daya, 
amma sai su rarraba su tunani daban-daban har a cikin addini dayanma ba su kyale 
ba, kai wuce nan ma har a cikin mazhaba guda, sai a wayi gari kowace al'umma an 
rarraba ta kungiya-kungiya haka dai; “Kowace kungiya suna masu farin ciki da abin 
da yake a gare su” Mu'uminun: 53. Kuma Our'ani ya ja hankali a kan cewa wannan 
rabe-raben yana daya daga cikin alhakin nisanta daga tsarin Allah; Allah Ta'ala ya 
ce: “Ka ce: Shi ne mai iko a kan ya aika da wata azaba a kanku daga samanku, ko 
kuma daga karkashin kafafunku, ko kuma ya gauraya ku kungiyoyi, kuma ya 
dandana wa shashenku masifar sashe, ka duba yadda muke sarrafa ayoyi, 
tsammaninsu suna fahimta” An'am: 65. Amma musulunci ya zo domin ya dunkule 
su ta hanyar wannan Qur'anin Allah Ta'ala ya ce: “Kuma ku yi riko da igiyar Allah 
gaba daya, kuma kada ku rarraba, kuma ku tuna ni'imar Allah a kanku a lokacin da 
kuka kasance makiya sai ya sanya soyayya a tsakanin zukatanku saboda haka kuka 


1 Awalil Li'ali: 1/267. 
? Minhajul Bara'ati Fi Sharhi Nahjul Balaga: 15/203. 


wayi gari da ni'imarsa yan uwa, kuma kun kasance a kan gabar rami na wuta sai ya 
tsamar da ku daga gare ta, kamar wannan ne Allah yake bayyana maku ayoyinsa, 
tsammaninku za ku shiryu” Ali Imran: 103. “Kuma idan sun yi nufin su yaudare ka, 
to lallai ma'ishinka Allah ne, shi ne wanda ya karfafa ka da taimakonsa, da kuma 
muminai. Kuma ya sanya soyayya a tsakanin zukatansu, da ka ciyar da abin da ke 
cikin kasa gabaki daya, da ba ka sanya soyayya a tsakanin zukatansu ba, kuma amma 
Allah ya sanya soyayya a tsakaninsu, lallai shi mabuwayi ne mai hikima” Anfal: 63- 
63. 


Daga cikin bayyanannun alamomin jahiliyya akwai tsoron mutuwa da dukkan 
abin da yake nuni ko ishara gare ta, wannan kuma saboda sun yi asarar lahira ne, 
suka sanya mafi makurar hankoronsu kosar da sha'awoyinsu da kwadayinsu; “Ka 
ce: Idan gidan lahira ya kasance saboda ku a wurin Allah kebe ba da sauran mutane 
ba, to kuyi gurin mutuwa, idan kun kasance masu gaskiya. Kuma ba za su yi gurinta 
ba har abada saboda abin da hannayensu suka gabatar, kuma Allah masani ne ga 
azzalumai. Kuma lallai ne za ka same su mafiya kwadayin mutane a kan rayuwa, 
kuma su ne mafiya kwadayin rayuwa daga wadanda suka yi shirka, dayansu yana 
son da za a rayar da shi shekara dubu, kuma hakan ba ya zama mai nisantar da shi 
daga azaba domin an rayar da shi, kuma Allah mai gani ne ga abin da suke aikatawa” 
Bakara: 94-96. “Kace: Ya ku wadanda suka tuba (yahudu)! Idan kun riya cewa ku 
ne zababbun Allah ba sauran mutane ba, sai ku yi gurin mutuwa idan kun kasance 
masu gaskiya. Kuma ba za su yi gurinta ba har abada saboda abin da hannayensu 
suka gabatar, kuma Allah ne masani ga azzalumai” Juma'a: 6-7. “Sannan idan tsoro 
ya zo, sai ka gansu suna kallo zuwa gare ka, idanunsu suna kewayawa, kamar wanda 
aka dauke hankalinsa saboda (magagin) mutuwa” Ahzab: 19. Sai dai Qur'ani yana 
tabbatar masa game da hakikar wannan tsoron wanda babu matserata daga gare shi: 
“Ka ce: Lallai mutuwar nan da kuke gudu daga gare ta, to lallai ita mai haduwa da 
ku ce sannan kuma ana mayar da ku zuwa ga masanin fake da bayyane domin ya ba 
ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa” Juma'a: 8. “Kace: Gudun 
nan ba zai amfane ku daga mutuwa ko kisa ba, kuma har in kun gudu, ba za a jiyar 
da ku dadi ba face kadan” Ahzab: 16. “Inda duk kuka kasance, mutuwa za ta riske 
ku, kuma koda kun kasance a cikin ganuwoyi ingantattu”, Nisa'i: 78. “Kace: Koda 
kun kasance a cikin gidajenku da wadanda aka rubuta masu mutuwa sun fita zuwa 
ga wuraren kwanciyarsu” Aali Imran 154. Don haka rashin tsoron mutawa ba ya 
samuwa sai idan an yi imani da Allah an kuma aikata ayyukan kwarai da gina lahira 
da yardar da Allah Tabaraka wa Ta'ala da kuma kusanta zuwa gare shi. 


Zuwa yanzu ina ji a jikina cewa lallai ni, na gabatar da wasu isharori wadatattu 
kuma na bude maku kofofin yin tunani daidai gwargwaado a wannan bangaren. 
Domin mataki mai muhimmanci na magance cututtukanmu da ke damun rayuwar 
zamantakewar al'umma shi ne gano ciwo sannan a tafi ga binciko yadda za a 
magance shi. 


Yanzu ya bayyana a wurinmu ta hanyar wadannan nukododin ma'anar jahiliyya 
arayuwar mutane a yau, kuma mun san cewa ludufin Allah ga bayinsa madawwami 
ne, kuma ba ya kebanta da wasu jama'a banda wasu, don haka jahiliyyar jiya, ba wai 
ta fi jahiliyya yau ba ce, ba kuma wasu halaye na daban take da su ba, wacce a 
sakamakon haka Allah ya saukar masu da Qur'ani ya kuma turo masu da Manzo, 
amma kuma sai ya bar jahiliyyar yau sagaga, ba ta da bukatar muslihi wanda yake 
shi ne Al-Hujja dan Hasan (rayukanmu su zama fansa gare shi), kuma ba mu da 
bukata zuwa ga Qur'ani domin ya tsamar da mu daga zurfin rijiyar jahiliyya zuwa ga 
kololuwar musulunci. 


Qur'ani Shi Ne Maganin Cututtukanmu Na Rayuwarmu Ta Zamantakewa 


Qur'ani yana da iko da karfin magance cututtukan da ke damun dan adam da kuma 
ingata lafiyarsa domin isa ga kamala, mu yanzu za mu baje kwazonmu wajen zakulo 
wasu daga cikinsu, kuma shi Qur'ani mai dawwama ne, rayayye kuma mai bayarwa 
har zuwa ranar kiyama, kuma daga cikin alamomin dawwamarsa karfin da yake da 
shi na tantance cuta da kuma gabatar da magani ga dukkan al'umma a kowane 
zamani da kowane wuri. Yanzu abin da ya kamace mu shi ne mu nemi taimakon 
Our'ani mu kuma yi masa magiya a kan ya taimaka mana da maganin cututtukanmu 
na rayuwar jama'a a dunkule da a daidaiku. 


Idan aka jarabci al'umma da cutar rarrabuwa da tarwatsewa, to maganinsu shi 
ne fadin Allah Ta'ala: “Kuma ku yi riko da igiyar Allah gaba daya, kuma kada ku 
rarraba”, Aali Imran: 103. Bayan fahimtar cewa lallai igiyar Allah tana nufin: 
Qur'ani da Ahlul Baiti (as) kamar yadda hadisi ya nunar. 


Idan aka jarabci al'umma da cutar tsoro, raggwanci da rauni to maganinsu shi 
ne fadin Allah Ta'ala: “Inda duk kuka kasance, mutuwa za ta riske ku, kuma koda 
kun kasance a cikin ganuwoyi ingantattu”, Nisa'i: 78. “Ka ce: Lallai mutuwar nan 
da kuke gudu daga gare ta, to lallai ita mai haduwa da ku ce” Juma'a: 8. 


Idan zukatanku suka cika da takaici da fidda tsammani to maganin wannan fadin 
Allah Ta'ala: “Kuma kada ku yanke tsammani daga rahamar Allah, lallai ne babu 
mai yanke tsammani daga rahamar Allah face mutane kafirai” Yusuf: 87. “Kuma 


wane ne yake yanke tsammani daga rahamar Ubangijinsa, face mutane batattu” Hijr: 
56. “Lallai mu, hakika muna taimakon Manzanninmu da wadanda suka yi imani a 
cikin rayuwar duniya da ranar da shaidu ke tsayawa” Gafir: 51. 


Idan muka hadu da wani nau'i na shugabancin da ya kauce hanya tare da zalunci 
ga waninmu ko a kan zamani, to mu karanta fadinsa Ta'ala: “Kuma abin da ya same 
ka daga sharri, to daga kanka yake” Nisa'i: 79. “Lallai ne Allah ba ya canza abin da 
yake ga mutane, sai sun canza abin da yake ga zukatansu” Ra'ad: 11. “Allah bai 
zalunce su ba, amma kansu suka kasance suna zalunta” Aali Imran: 117. 


Kuma idan mutane suka biyewa bin inna rududu, suka wayi gari a matsayin (duk 
wanda inna ta aura baba ne) ba tare da sun yi zurfin tunani da hangen nesa tare da 
sanya basira ba; to Qur'ani ya ba su amsa da cewa: “Kuma mafi yawan mutane ba 
su zama masu imani ba, koda ka yi kwadayin hakan” Yusuf: 103. “Kuma idan kabi 
mafiya yawan wadanda suke a cikin kasa da da'a suna batar da kai daga hanyar 
Allah, ba su bin komai sai shaci-fadi, kuma ba su fadar komai face karya” An'am: 
116, “Kuma mafi yawansu ba su yin imani da Allah face suna masu shirka” Yusuf: 
106. 


Daga cikin cututtukan al'umma wadanda Qur'ani ya magance su akwai (jita- 
jita)' yada jita-jita wani ciwo ne mai tarwatsa, mai kawo rarrabuwa a cikin al'umma, 
mai girgiza dunkulewarsu wuri guda, mai ruda tunaninsu, amma Qur'ani game da 
wannan matsalar da maganinta ga abin da ya ce: “Kuma idan wani al'amari daga 
aminci ko tsoro ya je masu, sai su yada shi, amma da a ce sun mayar da shi zuwa ga 
Manzo da zuwa ga ma'abota al'amari daga gare su, lallai ne wadanda suke yin 
bincikensa daga gare su za su sanshi, kuma ba domin falalar Allah ba a kanku da 
rahamarsa, hakika da kun bi shaidan face “yan kadan” Nisa'i: 83. Da wasunsu masu 
yawa wadanda suke magance ciwurwukanmu masu tsanani. 


Darussan Da Za A Amfana Da Su Daga Qur'ani Na Gyaran Al'umma 


A nan yana da kyau yin ishara a kan wasu daga cikin darussan da za a amfana da su 
daga Qur'ani a cikin gyara da saita al'umma da shiryar da ita: 


1- Mayar da hankali a kan abin da ke haifar da cuta fiye da yadda za a maganceta, 
kuma lallai wani abu ne mai muhimmanci da ba makawa gare shi; domin lokacin da 
marar lafiya ya ziyarci likita, ya yi masa bayanin matsalolin da yake fama da su, to 


1 Nan gaba kadan rubutun da na yi a kan wannan maudu'in a cikin silsilar (Nahwa Mujtama'in nazif) zai fito. 


abu mafi muhimmancin da likita yake farawa shi ne gano ainahin cutar, sannan ya 
rubuta masa magani, amma wadatuwa da yin magani na wadansu abubuwa da ka iya 
bijirowa marar lafiyar kamar ciwon kai, zafin ciki ko tsanantar zafin jiki ba tare da 
ya gano ainahin ciwon ba, to wannan ainahin kwaba kenan. Alal misali wanda yake 
son ya magance tabarrujin da ya fito fili ko kwaikwayon da matasa suke yi wa 
turawan yamma ko yana son ya magance matsalar rashin ba da kumusi ko rashin yin 
sallah, ko kuma ainahin sabo da mutane suke yi kamar shan giya da luwadi, ko kuma 
ka ce: gabaki dayan rashin bin shari'ar Allah da mutane suke yi da gangancin saba 
mata; to ba ya wadatarwa ya zo yana fada masu cewa abu kaza wajibi ne ku aikata 
shi, abu kaza kuma haramun ne ku guje shi, domin su ai musulmai ne kuma sun san 
da hakan. Dole ne ya fara da gano cutar wacce ta jawo masu suka yi rauni wajen bin 
addininsu wanda shi ne zai taimaka wajen dabbakawa, sannan sai a tafi ga magani, 
kuma shi yin rauni a wajen bin addini abin da yake kawo shi shi ne rauni a bangaren 
tarbiyya da akida ga al'umma, shi ya sa Qur'ani ya mayar da hankali kan wannan a 
Makka — wato tun a farko-farkon saukarsa — a kan wadannan abubuwan guda biyu 
(akida da tarbiyya). Qur'ani ya yi bayanin a kan akida kuma ya ba ta kariya da dalilai 
daban-daban, ya magance ishkalolin da aka bijiro masa da su, kuma mafi yawanci 
ya bi da su ne ta hanyar fidira dinsu (yanayin zubin halittar mutum) domin shi dalili 
ne na lamiri wanda ya fi mayar da hankali ga can cikin kowane mutum ta yadda ba 
wanda ya isa ya yi inkarinsa da saba masa. Sai Qur'ani ya muhimmantar da zuwa da 
yanayin da ranar kiyama zai kasance da sunnar Allah wacce ta gudana a kan 
magabatan al'ummu, kuma ya zo da manya-manyan abubuwan da suka faru masu 
ba da darasi a rayuwa har ya samu ya farkar da hankulansu, ya tsarkake zukatansu 
daga wannan lokacin ne sai ya fara kallafa masu, sai suka zama suna masu biyayya, 
kuma mun sani cewa lokacin da aka dauka ana tarbiyya a Makka ya fi yawa a kan 
na Madina, wanda daga nan ne za a fahimci muhimmanci mai yawa na a fara sanin 
ainahin cuta kafin a tafi ga magani. 


2- To daga nan ne kofa za ta bude ta maganar darasi na biyu game da irin hanyar da 
Our'ani ya bi wajen gyaran zukata da al'umma, wacce ita ce wajabcin gina janibin 
tarbiyya da halaye na kwarai da akida ga mutum musulmi, kuma lallai Qur'ani wajen 
yin wannan ginin ya yi amfani da wasu hanyoyi sababbin salo da ya dogara da su, 
na ambace su a cikin littafina (Falanarji'u Ilallah) a can din na fadi cewa: Lallai 
Our'ani ya bi wadansu hanyoyi guda uku wadanda rayuwar mutum take gudana a 
karkashinsu (hankali, zuciya da ruhi). A babin misali Our'ani yakan alakanta rashin 
samun albarkoki daga sama, rashin samun alheirai daga kasa, salladuwar ashararai 
da iko a kan sauran mutane, rashin amsa addu'a, a kan nisantar da mutane suka yi 


ga shari'ar Allah da kuma barin yin umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna. 
Don haka duk wanda yake son ya tsira daga wadannan wahalhalun masu tsanani, to 
ya dawo ga Allah ya sauke nauyin da ke kansa na wajibai. Ya zo a hadisi cewa: “Idan 
kuka bar yin umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna to za a debe dukkan 
albarkoki daga gare ku kuma bala'oi za su sauka a kanku, kuma ashararanku za su 


s1 


salladu a kanku, sannan za ku yi ta yin addu'a amma ba za a masa maku ba”. 


Mafi girma daga cikin wadancan hanyoyin shi ne abin da muka yi nuni gare shi 
na batun bijirowar da Our'ani ya dinga yi na halin lokacin mutuwa da abin da zai 
biyo baya na ranar kiyama da yadda zai kasance wato abubuwan da idanu za su 
shaida a ranar da hirar kafirai da fasikai a cikin wuta tare da shaidanunsu za su auku 
cikin ambatowar sunnonin Allah Tabaraka wa Ta'ala ga masu bijirewa ga da'arsa. 
Allah Ta'ala ya ce: “Allah ya darkake a kansu, kuma akwai misalan wannan akibar 
ga kafirai (na kowane zamani)” Muhammad: 10, “Sai Allah ya kama su saboda 
zunubansu, kuma Allah mai tsananin ukuba ne”, Aali Imran: 11. Akwai kuma 
ni 'imomin Allah ga bayinsa wadanda ba su kidayuwa kuma su kansu bayin sun yi 
ikirari da samuwar hakikanin fidira, “Shin kyautatawa na da wani sakamako face 
kyautatawa” Rahman: 60. Sannan sai bayani na sa'adar da take zama dalili na 
bunkasar zuciyar dan adam da rayuwarsa da garuruwansa idan dai har zai bi shari'ar 
Allah sau da kafa, Allah Ta'ala ya ce: “Kuma lallai da mutanen alkaryu sun yi imani 
kuma suka yi takawa da hakika mun bude albarkoki a kansu daga sama da kasa” 
A'araf: 96. 


Lallai akida da tarbiyya su biyun nan su ne wadanda suke tsara yadda mutum zai 
isa ga hadafin da rayuwa ta doru a kai, don haka ne ma za ka ga su ne suke iyakance 
masa hanyoyin da zai dosa, alal misali; idan aka bukaci ba da gudunmawa ga wani 
aikin alheri ko taimakon wani mabukaci, wane ne zai yi hanzari wajen bayarwa: shin 
mumini ne wanda yake neman yardar Allah Ta'ala kuma yana kwadayin sakamako 
daga gare shi ko kuwa wanda ya watsar da addini wanda iyakar makurar himmarsa 
ita ce ya yi ta tara abin duniya irin wadanda suke: “Sun yanke tsammani daga 
(rahamar) lahira kamar yadda kafirai suka yanke tsammani daga mazowa kaburbura” 
Al-Mumtahana: 13. To na farkon shi ne farkon wanda zai hanzarta ya bayar. Wannan 
misali ne na tasirin akida da tarbiyya wajen tunkuda mutum ya aikata aikin kwarai, 
domin hadafin mumini (samun yardar) Allah Tabaraka wa Ta'ala, saboda haka ku 
kasance daga cikin “ya'yan lahira, kada ku kasance daga cikin “ya'yan duniya. Ba 
wani abu ne ya rugurguza al'umma har ta bace ta saki hanya ba sai saboda ta rasa 


1 Tahzibul Ahkam: 6/176. 


hadafin da take rayuwa dominsa sai suka tarwatse ga barin hanya. Allah Ta'ala ya 
ce: “Kuma lallai wannan ne tafarkina madaidaici, sai ku bi shi, kuma kada ku bi 
wasu hanyoyi su rarraba ku daga barin hanyata, wannan ne Allah ya yi maku wasiyya 
da shi watakila ku zama masu takawa” An'am: 153. 


Yanzu abin da ya rage mana shi ne cike wannan gurbin a cikin hankula da 
zuciyoyin al'umma har su gyara hanyar da suke a kai wanda hakan zai kai su ga 
gyaran rayuwarsu daidai da yadda Allah Tabaraka wa Ta'ala yake so, don haka sai 
mu yi riko da hanyar Our'ani ta raya zukata, da daukaka su da tsarkake rayuka da 
ciyar da su abincinsu na akidar gaskiya wacce take ita ce tushen madaukakan halaye 
na kwarai, Allah Ta'ala ya ce: “Shin lokaci bai yi ba ga wadanda suka yi imani, 
zukatansu su yi tawali'u ga ambaton Allah da abin da ya sauka daga gaskiya? Kada 
su kasance kamar wadanda aka baiwa littafi gabanin haka, sai zamani ya yi tsawo a 
kansu, saboda haka zukatansu suka kekashe, kuma da yawa daga cikinsu fasikai ne” 
Hadid: 16. 


Wannan wata kofa ce wacce ya kamata mufakkirai da masu ba da horo su shiga 
ta cikinta domin salo ne na Qur'ani wajen wa'azi da raya zukata, kuma dukkan 
ayoyinsa da mai hankali zai yi zurfin tunani a kansu da ya sabunta tunaninsa a cikin 
manhajin rayuwarsa, kamar dai fadinsa Ta'ala a cikin suratul Dukhan: “Da yawa 
gonaki da idanun ruwa (koramu) sun barsu. Da shuke-shuke da kyawawan kerarrun 
gidaje. Da wata ni'ima da suka kasance a cikinta suna masu hutawa. Kamar haka 
kuma muka gadar da su ga wadansu mutanen daban. Sannan sama da kasa ba su yi 
kuka a kansu ba, kuma ba su kasance wadanda ake yi wa jinkiri ba” Dukhan: 25-29. 


Kuma ni ina maku nasiha da karanta littafin (Al-Qalbul Salim) littafi ne juzi'i 
biyu, na dayan yana magana ne a kan akida na biyun kuma a kan tarbiyya da 
kyawawan halaye, kuma lallai wannan littafin mujalladi biyu abin nema ne ga 
zuciyar da take mai ikilasi mai tsarki. 


3- Bi daki-daki a cikin shiryarwa, gyarawa da rika hannun mutane cikin tausasawa, 
kuma babban misali a nan shi ne: Bi daki-daki a cikin haramta shan giya — bisa 
la'akari da cewa wata al'ada ce da ta samu gindin zama a cikin al'umma wacce ta 
riga ta ratsa hankulansu da zukatansu — don haka sai aka fara hanawa ta hanyar bin 
matakai; mataki na farko: “Suna tambayarka game da giya da caca, kace: A cikinsu 
akwai zunubi mai girma da wasu amfanoni ga mutane” Bakara: 219. Sai wasu suka 
fara cewa to kar mu sha ta, tunda shan zunubi ne, ga shi kuma Allah ya haramta 
abubuwan alfasha da abin da ya bayyana daga gare su da wanda ya boyu da kuma 
zunubi. Wasu kuma sai suka ce daidai gwargwadon amfanin da take da shi. To sai 


fadin Allah Ta'ala ya sauka: “Kada ku kusanci sallah alhali kuwa kuna masu maye, 
har sai kun san abin da kuke fada” Nisa'i: 43. To sai wasunsu suka hanu, suka ce ba 
za mu sha wani abu wanda zai hana sallah ba, sannan sai ayar surar Ma'ida ta sauka 
wacce ta zo da tabbataccen hani mai gaba daya: “Ya ku wadanda suka yi imani, abin 
sani kawai giya da caca da refu da (wani nau'in kayan kuri'a), (su dukansu) kazanta 
ce daga aikin shaidan, sai ku nisance su, wala'alla ku yi nasara” Ma'ida 90. 


Kuma ita kanta saukar Qur'anin daya-bayan-daya, yanki-yanki sannu a hankali 
har aka dauki tsawon shekara 23 lallai hakan ya faru ne bisa hadafi — na daga 
abubuwan da ya yi hadafi gare su — magance wani yanayi bisa la'akari da wuri da 
zamani da zuruf din da ake ciki tare da la'akari da bambancin matakan da mutane 
suke a kai da isti'idadinsu na karbar saqon da aiwatar da shi. 


Kuma zai iya yiwuwa saukarsa daki-daki ko daya-bayan-daya din na da wasu 
fuskokin daban-daban, domin a lokacin da yake son ya magance wata matsala mai 
tushe (tun kaka da kakanni) ta al'umma — kamar wata al'adar kabila wacce alal misali 
— da farko sai mu fara da kawo ishkaloli game da ingancin wannan al'adar da sanya 
shakku a cikinta, sannan sai a kawo makwafin wannan din da mafi alhairanta 
wadanda suke kishiyantarta, to idan tsira wannan shakkun a zukata kuma hankulla 
suka koma kan makwafi mafi cancanta sai natsuwa da wannan din ya samu kafuwa 
a rayuka, daga daidai wannan lokacin za a iya fara nakadinta, amma kokarin fara 
nakadi kai tsaye wato ba tare da waccan shimfidar ba, to lallai wannan yana nufin 
rushewar ginin musamman ma idan ya zamana al'adar ta samu kafuwa mai asali ce 
domin an halicci mutum a kan dabi'ar girmama abin da ya gada da kuma bautawa 
abin, a saboda haka sai wadannan mutanen su zama masu gaba da dukkan wani 
yunkuri na kawo canji game da wannan al'adar da suka ginu a kanta. 


A lokacin da aka aiko Manzo (s.a.w.a) da Annabta, bai fara da tunkarar gumaka 
kai tsaye ba, a'a sai ya fara bauta wa Allah shi kadai tare da Ali (as) da Khadija (as), 
a gaban idon Kuraishawa suna gani suna ji, kuma ba tare da sun cutar da shi da komai 
ba, sai dai wannan aikin na Manzon Allah (s.a.w.a) ya bude kofa ta tambayoyi masu 
yawa; suka dingi cewa mai wadannan ukun mai suke yi, kuma don wa suke bautar. 
Kuma mai ya sa suka bar hanyar al'ummarsu, wace irin gwarzontaka ce wannan 
wane irin imani ne mai zurfi haka ya ratsa zukatansu har suke iya jurewa tsayuwa 
da dukkan natsuwa a gaban kowa da kowa haka! 


Wadannan tambayoyin sun zama sanadin shigar wasu jama'a cikin musulunci — 
ka duba kissar Abdullah dan Mas'ud a cikin littafan sira — kuma Kuraishawa ba su 


yi fito na fito da shi ba, saboda bai tsokane su ba kuma idan da ya yi fito na fito da 
gumakansu tun a tashin farko to da wadancan tambayoyin ba su yi masu tasiri ba. 


4- Muhimmantarwa da jawo hankalin al'umma game da al'amura na asasi wadanda 
ba zai yiwu su samu ba sai da kulawar ita al'ummar, musamman abubuwan da ya 
san alummar tana da ja a kansu da juya masu baya abayansa (s.a.w.a) sai ya tsananta 
yin magana a kansu, alal misali: yin umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna, 
Imamanci da jibintar lamurran muminai, tsanantawa ga kafirai, nuna soyayya ga 
makusanta, riko tare da yin kankamo da Qur'ani da itra (Ahlul Baiti (as)), kulawa da 
masallatai da sallolin jam'i na kamsu salawat da ta Juma'a. 


Amma Annabi (s.a.w.a) yana gabata sai al'umma ta yi watsi da wadancan al'amuran 
na asasi ga al'umma masu bayar da kariya ga samuwarta, nan da nan sai kaucewa 
daga hanya ya soma. Kuma duk wani neman kawo gyara da samuwar alfanu to dole 
ne ya biyo bayan bincike wanda zai bayyana rawar da wadannan al'amura za su taka 
a cikin rayuwar mutane. To kuma wannan bincike ne mai zaman kansa da izinin 
Allah Ta'ala. 


5- Tausasawa da saukakawa ga musibu da wahalhalun da mutumin da ke neman 
kawo gyara cikin al'umma da shiryar da su zai fuskanta ko kuma abin da muka kira 
shi da sunan mai dauke da Qur'ani a matsayin sako mai kawo gyara, Allah Ta'ala ya 
ce: “Alif, Lam, Mim, Sad. Littafi ne aka saukar zuwa gare ka, saboda haka kada 
wani kunci ya kasance a cikin kirjinka daga gare shi, domin ka yi gargadi da shi, 
kuma tunatarwa ce ga muminai” A'araf: 1-2. “Saboda haka tsammaninka kai mai 
barin sashen abin da aka yi wahayi zuwa gare ka ne, kuma mai kuntata kirjinka da 
shi ne domin sun ce: Saboda mai ba a saukar masa da wata taska ba, ko kuma 
Mala'ika ya zo tare da shi” Hud: 12. “Kuma ka yi hakuri, kuma hakurinka ba zai 
zama ba face domin Allah, kuma kada ka yi bakin ciki saboda su, kuma kada ka 
kasance a cikin kuncin rai daga abin da suke yi na makirci. Lallai ne Allah yana tare 
da wadanda suka yi takawa da wadanda suke su masu kyautatawa ne” Nahl: 127- 
128. “Lallai ne za ajarraba ku a cikin dukiyarku da rayukanku, kuma lallai kuna jin 
cutarwa mai yawa daga wadanda aka baiwa littafi a gabaninku da kuma wadanda 
suka yi shirka, kuma idan kun yi hakuri kuka yi takawa, to lallai ne wannan yana 
daga manyan al amura” Aali Imran: 186 Amma akwai zance mai dadi mai kwantar 
da rai cikin fadinsa Ta'ala: “Sai ka yi hakuri da hukuncin Ubangijinka, lallai kai fa 
kana a kan idanunmu (kana akan kiyayewarmu)” Dur: 48. Hakikanin kulawa, ba da 
kariya, kiyayewa, yin rahama, tallafawa da tafiya a kan basira da sauransu. 


Kuma za ka samu sura cikakkiya ta sauka tana magana a kan wannan kamar 
suratu Yusuf wacce ta sauka a irin yanayi na damuwa wanda Manzon Allah (s.a.w.a) 
ya rayu a ciki a Makka kafin hijira zuwa Madina, a yayin da ya rasa mataimaki bayan 
rashin Abu Dalib da Khadija (as), ga shi kuma ya riga ya fidda tsammani daga 
musuluntar Kuraishawa, don haka ya yi fatan samun wani wurin mafaka daban 
wanda ba Makka ba, kamar Da'if sai dai duk da haka ba a samu rangwame ba, sai 
ya zama tsanani ya yi wa musulmi yawa a daidai lokacin. Amma a daidai wannan 
yanayin sai suratu Yusuf ta sauka a gare shi tana ba shi labarin yadda “yan uwa suka 
rayu da dan uwansu karami har suka jefa shi cikin duhun rijiya wanda wannan yana 
nufin mutuwa kenan a yanayi da dalilai na dabi'a, sai dai Allah Ta'ala ya aika masa 
ayari suka tsamo shi suka sayar da shi a gidan sarauta a Masar, sannan daga baya 
kuma ya fada cikin tarkon matar Aziz da sauran mata sannan ya zauna gidan yari 
tsawon shekaru, amma sai Allah Ta'ala ya kubutar da shi daga kurkuku ya kuma 
sanar da shi tawilin mafarkai, sai a albarkacin wannan ya zama ya samu matsayi 
amintacce a kan taskokin kasa, sannan ya zama sarki bayan ya gama mallakar 
zukatan mutane ta hanyar kyawawan dabi'unsa da iya tafiyar da jagorancinsa. To a 
nan ne wadancan “yan uwan suka zo gare shi suna masu kaskanta a gabansa, sai 
kuma ya yafe masu saboda karamcinsa da fadin kirjinsa har yana ce masu: “Babu 
zargi a kanku a yau, Allah yana gafarta maku, kuma shi ne mafi rahamar masu 
rahama” Yusuf: 92. Sannan kuma sai Allah ya sada shi da dan uwansa da mahaifinsa. 
Wannan shi ne kwatankwacin ainahin abin da Kuraishawa suka yi wa Manzon Allah 
(s.a.w.a) daidai wa daida da abin da “yan uwan Yusuf suka yi, amma shi ma sai Allah 
ya ba shi nasara ya dora shi a kansu har ya iya riskarsu har a cikin gidajensu a Makka, 
kuma shi ma sai ya maimaita kalmar dan uwansa Yusuf (as) gare su, ya ce: “Babu 
zargi a kanku a yau, ku je ku sakakku ne”. Bayan ya tambaye su cewa: “Mai kuke 
ganin zan aikata da ku? Suka ce: Kai dan uwa ne mai karamci kuma dan Baffa mai 
karamci”'. Wannan kuma ikirarinsu ne da shaidarsu gare shi suna tabbatar da 
daukakar Zatinsa (s.a.w.a). 


6- Kwadaitarwa ga neman ilimi ko koyo da zurfafa a cikinsa ga dukkan abin da zai 
kusantar zuwa ga Allah Ta'ala kuma zai kara wa mutum ma'arifa. Kuma an ce a 
cikin Qur'ani akwai aya fiye da dari biyar masu kwadaitarwa ga neman ilimi da yin 
tafakkuri, yabon masu ilimi da aibata jahilci da jahilai tare kuma da siffata 
makomarsu, har ta kai ga an sanya Qur'ani a matsayin sifa ta ilimi, fikihu da ma'arifa 
ga Allah Tabaraka wa Ta'ala wani dalili ne kara karfi da kaimi ga muminai a kan 
makiyansu da gomomin ribanyawa. Za a iya amfana a kafa dalili a karkashin wannan 


1 Tafsiri Nuril Sakalain: 2/460. 


ayar mai girma, Allah Ta'ala ya ce: “Ya kai Annabi! Ka kwadaitar da muminai a kan 
yaki, idan mutum ashirin masu hakuri sun kasance daga gare ku, za su rinjayi dari 
biyu, kuma idan dari suka kasance daga gare ku, za su rinjayi dubu daga wadanda 
suka kafirta domin su mutane ne da ba su fahimta” Anfal: 65. Yayin da kuma ya 
sanya hakuri wanda yake daga cikin muhimman dalilai na nasara a matsayin abin da 
yake kawo karin karfi rubi daya kacal, Allah Ta'ala ya ce: “A yanzu Allah ya saukake 
daga gare ku, kuma ya san cewa lallai ne akwai masu rauni a cikinku, to idan mutum 
dari masu hakuri suka kasance daga gare ku, za su rinjayi dari biyu, kuma idan dubu 
suka kasance daga gare ku za su rinyaji dubu biyu da izinin Allah, kuma Allah yana 
tare da masu hakuri” Anfal: 66. 


Fikihun Yadda Za a Fuskanci Kafirai Da Dawagitai 


Wannan fikihun ya game dukkan sasannin rayuwa, to mene ne ya faru ne a Qur'ani 
aka samar tunanin na abin da zai yiwu a kira shi da sunan fikihun yadda za a fuskanci 
kafirai? Allah Ta'ala ya ce: “Kuma kada ku sassauta a cikin neman mutanen, idan 
kun kasance kuna jin radadi, to lallai su ma suna jin radadi kamar yadda kuke jin 
radadin, kuma kuna fata (ta samun rahama) a wajen Allah, abin da ba su da fata a 
kai, kuma Allah ya kasance masani ne mai hikima” Nisa'i: 104, to mene ne na gudun 
haduwa da su madamar dai kowane bangare biyun yana fuskantar damuwa? Alhali 
ku kun bambanta da su domin kuna da fatar samun rahamar Allah a lahira don haka 
baku da asara, yayin da su ba su da wata fata ta samun wani abu a lahira in ba azaba 
mai radadi ba. 


Da fadinsa Ta'ala: “Kuma sun yi tsammanin cewa ganuwoyinsu (kafaffu masu 
kauri) za su tsare su daga (azabar) Allah, sai Allah ya je masu ta wajen da ba su yi 
zato ba, kuma ya jefa tsoro a cikin zukatansu, suna rushe gidajensu da hannayensu 
da kuma hannayen muminai, to ku lura fa ya ku ma'abota basirori” Hashr: 2. 


Da fadinsa Ta'ala: “Ba ya kasancewa ga mutanen Madina da wanda yake a 
gefensu daga kauyawa, su saba daga bin Manzon Allah kuma kada su yi gudu da 
rayukansu daga ransa, wancan, saboda cewa lallai kishirwa ba ta samunsu, haka nan 
wata wahala, haka kuma wata yunwa a cikin hanyar Allah, kuma ba su daukar wani 
mataki wanda yake fusata kafirai, kuma ba su dandana wa kafirai wata damuwa ba 
face an rubuta masu da shi ladar aiki na kwarai, lallai ne Allah ba ya tozarta ladar 
masu kyautatawa. Kuma ba su ciyar da wata ciyarwa karama ko babba, kuma ba su 
keta wani rafi ba sai an rubuta masu, domin Allah ya saka masu da mafi kyawon 
abin da suka kasance suna aikatawa” Tauba: 120-121. To wai mai ya kawo ja da 


baya da gazawa a cikin gabatar da abin da yake kaiwa ga da'ar Allah Tabaraka wa 
Ta'ala na ba yin kwazo da ba da dukiya, kuma mai ya kawo munana zato ga Allah 
Ta'ala wannan abin da yake zowa mutane a duk lokacin da aka bukaci su sauke abin 
da yaau wuyayensu na hakkokin shari'a, kamar kumusi da zakka da sauransu. 


Daga ciki akwai fadinsa Ta'ala: “Sannan kuma mu kubutar da Manzanninmu da 
wadanda suka yi imani, kamar wannan ne tabbatacce ne a gare mu, mu kubutar da 
masu imani” Yunus: 103. 


Daga ciki akwai wadannan ayoyin masu albarka na suratu Muhammad, idan kaso 
ma za ka iya daukar ruhinka, tunaninka da zuciyarka ka kaisu wancan zamanin mai 
dadi wanda mutum ya rayu a cikinsa ka hakaito cewa kana cikin taron muminai 
wadanda ke kewaye da Manzon Allah (s.a.w.a) wanda a farkon saqo aka sha wahala 
a yayin da suka kasance “yan kadan masu rauni Kuraishawa suka dandana masu 
azaba kala-kala, har aka kai lokacin da suka kafirai suka yi rauni suka fidda 
tsammani bayan yakin Ahzab lokacin da reshe ya juye da mujiya al'amari ya dawo 
hnnun su Manzon Allah (s.a.w.a) kuma nasararsu ta dinga zuwa tun daga fat'hu 
Hudaibiyya zuwa fat'hu Khaibar da fat'hu Makka da Da'if sannan Yaman da 
Aljazira, sannan ka hakaito cewa kana gurin lokacin da Qur'ani yake sauka irin 
wannan magana ta Qur'ani mai girma daga gurin Ubangijinka mai tafiyar da 
lamurranka, mahaliccin sammai da kasa yana magana da kai kai tsaye yana ce maka: 
“Da sunan Allah mai rahama mai jin kai”. “Wadanda suka kafirta kuma suka kange 
mutane daga tafarkin Allah, (Allah) ya batar da ayyukansu. Kuma wadanda suka yi 
imani kuma suka aikata ayyukan kwarai, kuma suka yi imani ga abin da aka saukar 
ga Muhammad, alhali kuwa shi ne gaskiya daga Ubangijinsu, (Allah) ya kankare 
masu munanan ayyukansu, kuma ya kyautata halayensu. Wannan kuwa saboda lallai 
wadanda suka kafirta sun bi karya, kuma lallai wadanda suka yi imani sun bi gaskiya 
daga Ubangijinsu, kamar wannan ne Allah yake bayyana wa mutane misalansu. 
Saboda haka idan kun hadu da wadanda suka kafirta (a fagen yaki), sai ku yi ta dukan 
wuyoyinsu har a lokacin da suka yawaita masu kisa to ku tsananta daurinsu sannan 
inma karamci a bayan haka ko biyan fansa, har yaki ya saukar da kayansa masu 
nauyi, wancan da Allah naso da ya ci nasara a kansu (ba tare da yakin ba) kuma 
amma (ya wajabta jihadi) domin ya jarraba sashenku da sashe, kuma wadanda zaka 
kashe a cikin tafarkin Allah to ba a batar da ayyukansu ba. Zai shiryar da su kuma 
ya kyautata halayensu. Kuma ya shigar da su aljanna (wacce) ya siffanta ta a gare 
su. Yaku wadanda suka yi imani! Idan kun taimaki Allah, zai taimake ku kuma ya 
tabbatar da dugaduganku. Kuma wadanda suka kafirta, to mutuwa ya tabbata a gare 
su, kuma (Allah) ya lalata ayyukansu. Wannan saboda lallai su sun ki abin da Allah 


ya saukar domin haka ya lalata ayyukansu. Shin ba su yi tafiya ba a cikin kasa, domin 
su gani yadda akibar wadanda ke a gabaninsu ta kasance? Allah ya darkake a kansu, 
kuma akwai misalan wannan akibar ga kafirai (na kowane zamani). Wancan, saboda 
lallai Allah ne majibincin wadanda suka yi imani, kuma lallai kafirai babu wani 
majibinci a gare su'. Lallai ne Allah na shigar da wadanda suka yi imani kuma suka 
aikata ayyukan kwarai a gidajen aljanna kogunan ruwa suna gudana daga 
karkashinsu, kuma wadanda suka kafirta suna jin dan dadi (na duniya) suna ci kamar 
yadda dabbobi suke ci, kuma wuta ita ce mazauni a gare su. Kuma da yawa akwai 
alkarya, ita ce mafi tsanani ga karfi daga alkaryarka wadda ta fitar da kai, mun halaka 
ta, sannan kuma babu wani mai taimako a gare su. Shin wanda ya kasance a kan 
wata hujja daga Ubangijinsa zai zama kamar wanda aka kawace masa mugun 
aikinsa, kuma suka bibiyi son zuciyarsu” Muhammad: 1-14, “Allah ya yi wa'adi ga 
wadanda suka yi imani daga gare ku, kuma suka aikata ayyukan kwarai, lallai zai 
shugabantar da su a ban kasa kamar yadda ya shugabantar da wadanda suke daga 
gabaninsu, kuma lallai ne zai tabbatar masu da addininsu wanda ya yardar masu, 
kuma lallai ne yana musanya masu daga bayan tsoronsu da aminci, suna bauta mani 
ba su hada komai da ni, kuma wanda ya kafirta a bayn wannan to wadancan su ne 
fasikai” Nur: 55. 


Kuma a tsakankanin wannan lokacin Qur'ani ya yi ta gargadin munafukai a 
kan hankoron da suke yi don yaudarar muminai a kan cewa kada su yi fito na fito da 
makiya, a lokaci guda kuma suna yi masu izgili saboda raunin da suka lura suna 
fama da shi da kuma rashin wadatattun kayan yakin da za su iya fuskantar makiya, 
sai dai wani abu da suka gafala a kansa shi ne sirrin karfin muminai wanda shi ne 
kusancinsu da mannuwarsu ga Allah Tabaraka wa Ta'ala, saurara ka ji abin da Allah 
Ta'ala yake fada: “A lokacin da munafukai da wadanda suke fama da cuta a cikin 
zukatansu, suke cewa: Wadannan (mutanen) addininsu ya rude su, (to amma) wanda 
ya dogara ga Allah to lallai ne Allah mabuwayi ne mai hikima” Anfal: 49. 


Kuma yana shigowa cikin wannan siyakin — ina nufin fito na fito da kafirai — 
dukkan alkawuran Allah na bayar da nasara da galaba da gadon kasa, da kuma cewa 


1 Kuma wannan ayar tana misalta tsari na gabaki daya na wannan gaba da gaba din ga muminai, domin su suna da 
majibinci lamari wanda yake kula da su yana kuma daukar nauyin tarbiyyantar da su, kula da walwalar su da kuma 
maslahohinsu, wanda yake shi ne Allah Tabaraka wa Ta'ala, a yayin da kafirai ba su da majibinci in ma suna da shi 
din to bai wuce shaidan mai rauni ba wanda yake guduwa a yayin da aka yi gaba da gaba ga kuma mugun hali na 
zillewa: “Kuma a lokacin da shaidan ya kawace masu ayyukansu, kuma ya ce: Babu marinjayi a gare ku a yau daga 
mutane, kuma ni makwabci ne gare ku, to a lokacin da kungiyoyi biyu suka hadu, ya koma a kan digadigansa, kuma 
ya ce: Lallai ne ni barantacce ne daga gare ku, ni ina ganin abin da baku gani, ni ina tsoron Allah, kuma Allah mai 
tsananin ukuba ne” Anfal: 48. 


akiba ta su ce, haka kuma lallai Allah yana tare da su, kuma mala'iku suna sauka 
gare su domin su samar masu da natsuwa, da kwaranye tsoro da bakin ciki daga gare 
su. Kuma suna kulla yarjejeniyar cinikayya a tsakaninsu suna saye daga gare su 
kawukansu da dukiyoyinsu, kuma kudaden cinikin nasu su ne aljanna. Haka nan 
kuma da rubanyawar rancen da aka bai wa Allah Tabaraka wa Ta'ala da bayar da 
infaki dominsa. To wannan dai a takaice, kasantuwar ba a samu damar fadawa fiye 
da haka ba. 


Amma dai akwai wata hakika mai girma da Qur'ani ya tabbatar da ita cewa 
tabbas nasara da rinjaye a kan makiya na zahiri wato na waje — kafirai — lallai ba 
komai ba ne su face wani reshe daga cikin rassan nasara da rinjaye a kan makiyi na 
can cikin jikin mutum wato rai mai yawan umarni da mummunan aiki sai kuma 
shaidan, za ka same shi (Qur'anin) yana alkawarta wa muminai cewa su ne Za su 
kalifanci ban kasa su gajeta da duk abin da ke kanta, to amma sai dai tun a farko ya 
riga sanya cewa gyaran kai (tarbiyyantar da kai) tare da yin riko da manhaji da tsarin 
Allah su zama a gaba, wato mutum ya fara da tarbiyyantar da kansa tun a farko, 
Allah Ta'ala ya ce: “Kuma muna nufin mu yi falala ga wadanda aka raunanar a cikin 
kasar, kuma mu sanya su shugabanni (imamai), kuma mu sanya su magada. Kuma 
mu tabbatar da su a cikin kasar, mu nuna wa Fir'auna da Hamana da rundunoninsu 
abin da suka kasance suna tsoro daga gare su” Kasas: 5-6, a farko sai ya sanya su 
imamai, wanda hakan yake nufin tsarkake zatinsu da tafiyar da duk wata kazanta 
daga gare shi, kuma yana tabbatar da cewa babu wata kima ga kowace irin nasara a 
kan kafirai madamar nasarar ba ta kasance tana tare da yin nasara da galaba a kan 
shaidan ba, da kuma yin aiki saboda Allah shi kadai, domin duk aikin da bai kasance 
don neman yardar Allah ba, to da su da kafiran duk babu wani bambanci, kuma 
dukkansu sun zama ma'abota duniya kuma zai zama dukkansu ba su da wani rabo a 
lahira. 


Alal misali lokacin da reshe ya juye da mujiya ga musulmi bayan galabar da suka yi 
a yakin Uhud, yayin da hakan ya jawo babbar asara gare su, Allah subhanahu wa 
Ta'ala yana magana da su cewa: “Lallai ne wadanda suka juya daga gare ku a ranar 
haduwar jama'a biyu, shaidan kawai ne ya zamar da su, saboda sashen abin da suka 
aikata (na sabo)” Aali Imran: 155. To a nan da galabarsu da juyawarsu sun faru ne 
sakamakon abubuwan da suka aikata na sabo, kuma a makwafin wannan Allah 
Ta'ala yana cewa: “Idan kun taimaki Allah, zai taimake ku” Muhammad: 7. Kuma 
nasarar Allah tana samuwa ne idan ana yin da'a a gare shi in ba haka ba kuwa domin 
shi mawadaci ne ga barin talikai, kuma waccan ayar da ta gabata mai cewa “Allah 
ya yi wa'adi ga wadanda suka yi imani daga gare ku”. Daga nan ne Manzon Allah 


(s.a.w.a) ya yi magana da mujahidai wadanda suka dawo daga wajen yaki: “Maraba 
da ku, kun kammala karamin yaki, yanzu babban yaki ne ya yi maku saura, sai aka 


“591 


ce: Mene ne wannan babban yakin ya Manzon Allah? Sai ya ce: Yaki da son rai”. 


Samuwar Yahudawan Sahayina Dalili Ne Na Cuta, Magance Cutar Za A Yi 
Daga Tushenta 


A yayin da al'ummar musulmi a yau suke cikin damuwa game da al'amarin 
haramtacciyar gwamnatin sahayina kuma suna ta kokari wajen ganin sun gusar da 
ita, to ya kamata su farga a kan cewa wannan gwamnatin fa ba wata aba ba ce face 
wata cuta wacce ta fito a jikin al'ummar musulmi sakamakon samun wata boyayyar 
cutar da ita ce tushe kuma asali na samuwar wannan cutar, cutar kuwa ita ce nisanta 
da juya bayan da musulmi suka yi wa manhaji da tsarin Allah a cikin rayuwarsu, don 
haka bai kamata su dinga fifita damuwa da abubuwan da a sakamakon cutar ne suka 
bijiro ba, da kuma gafala a kan ainahin tushen cutar, sai misalinsu ya zama kamar 
abin da yake gudana a yayin karawar bajiman sa — kamar yadda wani daga cikin 
mufakkirai ya kamanta? - domin bajimin sa yana mayar da dukkan kwazonsa, 
shiryawarsa, fushinsa da karfinsa gabaki daya akan jan kyelle ne amma sai ya gafala 
ga barin abokin karawarsa wanda ke rike da kyallen, to sai wannan mai rike da 
kyallen hankali kwance ya gagara masa wuka a wuyansa alhali yana gafalalle daga 
barinsa sai ya mace ya zama tarihi. To kada halinmu ya zama iri daya da halin 
bajimin sa fa?! Kuma kai kana ganin al'umma tana kusantar yin nasara a kan 
makiyanta duk lokacin da ta kusanci yin nasara a kan ranta, a daidai gwargwadon 
yadda ta iya koma wa Allah Tabaraka wa Ta'ala. 


Fa'idar Maimaitta Kissoshi A Cikin Qur'ani 


7- Bayar da magani tare da maimaitawa a kai a kai da rashin gamsuwa ga bayarwar 
sau daya kurum a yayin da aka fuskanci yin gyara na wani hali wanda ya kauce daga 
hanya ko toshe wata gazawa ko magance wani kuskure da al'umma ke fama da shi 
ko gyaran wata akida da suluk dinsu, alal misali za ka samu kissoshin wasu 
Annabawan an maimaita su sau gomomi kuma kowane zuwa da kissar yana da tasa 
fa'idar, tasiri da kuma rawar da yake takawa a cikin isar da sako kuma yana barin 


1 Al-Kafi: 5/12, babin fuskokin jihadi (wujuhul jihad). 
2 Wannan mutumin kuwa shi ne: Shaikh Jaudat Sa'id. 


gurbin da wanda waninsa ba irin wannan yake bari ba, duk da yake gabaki dayansu 
kusan duk abu daya suka kunsa. 


Yanzu a yayin da muke son tattaunawa game da tabarruji da fajircin mace a gaban 
namiji da mayar da kanta shaidaniya wanda hakan yake kangewa daga ambaton 
Allah Ta'ala da yi masa biyayya wato a matsayin siffanta fadin iblis a aikace: “Lallai 
ne, zan zauna in katange masu tafarkinka madaidaici (wato zan batar da su). Sannan 
kuma hakika, zan je masu daga gaba gare su, kuma daga baya gare su, kuma daga 
bangarorin damarsu da bangarorin hagunsu, kuma ba za ka sami mafi yawansu masu 
godiya ba” A'araf: 16-17, kuma lallai wadannan fasikan matan suna koyon hanyoyi 
kala-kala na wasanni da maza da jefa su cikin sabo ta hanyar tafiya tsirara (babu 
wata shigar kirki) da suke yi a kan tituna da sauran rangwade-rangwade a cikin 
manyan makarantu da kirkirar nau'oi na tabarruji, da wasanni na motsa jiki, da 
wuraren koyar da fitsara fannoni daban-daban. 


To a yayin da muke son mu fuskanci wannan domin magance wannan cutar mai 
rushe tarbiyyar al'umma, za mu iya magance ta hanyar amfani da littafi mai suna: 
Zahirin al'ummar da ta saki hanya, da littafi mai magana a kan abubuwan da suke da 
alaka da mata, da littafin da yake magana tasirin motsa jiki da fannoni masu tarwatsa 
kyawawan halayen al'umma, da littafi da yake magana a kan matsalolin daliban 
jami'a da halin kuncin da sukan samu kansu a ciki da abubuwan da suke so, da littafi 
mai magana a kan duk abubuwan da suka shafi matasa, da littafi mai magana a kan 
fikihun iyali sannan kuma ya kunshi alakokin da e akwai tsakanin iyalai da dangi da 
al'umma daidai da koyarwar shari'a da sauransu, lallai wadannan mishkilolin masu 
hadari sukan shiga cikin dukkan abubuwan can da muka zayyano, sai dai tataunawa 
kowace mushkila daga cikin mishkilolin takan dauki wani salo na daban sabanin 
salon da wata mushkilar take dauka, to kuma za mu ga akwai karin bayani da sharhi 
a cikin wadancan littafan da muka yi magana a kansu, wanda sakamakon haka za a 
samu cikakken bayani idan aka hada dukkan bangarorin!. 


8- Yin amfani da halaye daban-daban tare da bin hanyoyi nau'i-nau'i domin shiryar 
da dan adam, kuma kasantuwar abubuwa guda uku ne suka hadu suka yi mutum 
wadanda su ne rai, hankali da zuciya, to za ka samu cewa gabaki dayansu a shirye 
suke domin yi wa Allah Tabaraka wa Ta'ala biyayya, tabbas na yi wannan bayanin 
a wadace a cikin darasina mai suna: (Mu koma ga Qur'ani). 


1 An riga an gama wallafa wadannan kananan littafan kuma sun kunshi gabaki dayan wadancan darussan da aka 
ambata cikin falalar Allah Tabaraka wa Ta'ala. 


Za ka samu danadam yana yawan amfana da fidira dinsa yana tasirantuwa da ita 
kuma lallai an sifanta dalilin saukar Qur'ani a cikin wasu hadisan da cewa: “Domin 
ya yi tasiri tare da habbaka fidirarsu) domin sanin kai (wujdani) shi ne dalili mafi 
karfin bayyana kuma mafi gaskatarsa, babu wanda ke musu a kan wannan, saurara 
ka ji inda Allah Ta'ala yake magana da fidira a wajen tabbatar da mahalicci: (“Shin 
maniyyin da kuke zubawa a (cikin mahaifar matayenku) kun gan shi? Shin ku ne 
kuke halitta shi, ko kuwa mu ne masu halittawa?!, (“Shin abin da kuke shukawa, 
kun gan shi? Shin ku ne kuke tsirar da shi ko kuwa mu ne masu tsirarwa?!, (“Shin 
ruwan da kuke sha, kun gan shi? Shin ku ne kuk saukar da shi daga girgije ko kuwa 
mu ne masu saukarwa?!, (“Shin wutar da ku ke kyastawa (hasawa), kun gan ta? 
Shin ku ne kuke kaga halittar bishiyarta, ko kuwa mu ne masu kagawar?! Waki'a: 
58-72. Akwai kuma inda Allah Ta'ala yake magana yana mai aibata ko zargin mutum 
mai sabo da cewa: “Shin kyautatawa na da wani sakamako?! Face kyautatawa” 
Arrahman: 60, gas hi kuma kai kana ta rayuwa cikin arziki da ni'imar Allah Tabaraka 
wa Ta'ala: “Kuma idan da (za ku so) ku kididdige ni'imomin Ubangiji ba za ku iya 
lissafe su ba” Ibrahim: 34. 


Wace Hanya Ce Za A Bi Domin A Dawo Da Koyarwar Our'ani 


Yanzu zan sake dawo da tambayar nan wacce na ambata cewa: Wace hanya ce 
za a bi domin dawo da koyarwar Our'ani cikin rayuwa da kuma amfana daga gare 
shi? Nauyin wannan yana kan bangarori biyu su ne: Alumma da kuma Hauza 
madaukakiya, domin ita Hauza alami ce ta kawo canji da wayewa a cikin al'umma, 
da dora su a kan fikira sahihiya da komawa akan koyarwa ta addini, kuma mun riga 
mun fada cewa mafi muhimmancin nauyin da ya kamata Hauza ta dauka shi ne 
tsayuwa tsayin daka domin su samar da rubutu game da ma'anonin da karantarwar 
Our'ani, nazariyoyinsa, mahangarsa, akhlak dinsa da akidarsa — abubuwan da muka 
yi ishara ga wasunsu — zuwa ga al'umma a bisa koyarwa sahihiya kuma mai tsarki 
kamar dai yadda shi Our'anin yake so, kuma sannan a yi aikin bisa la'akari da dacewa 
domin ya yi tasiri ya samu karbuwa a cikin rayuwar al'umma, kuma a yi amfani da 
hanyoyi masu yawa kamar mimbarin Husaini, wuraren yin wa'azi, a hudubar 
masallatan Juma'a, a masallatai a lokacin sallar jam'i, a cikin littafai, mujalloli da 
jaridu da sauransu. 


Sai dai kafin wannan dole ne a komo kan koyarwar Our'ani bisa manhaji irin na 
Hauza, hakan kuma zai faru ne ta hanyoyi guda biyu: 


Na Daya: Darussa a matakin farko wato a matakin shimfida, da sadahi na farko- 
farko, wadanda za su ba da manhajoji kamar haka': 


1- Hadda da kuma tilawar Our'ani da kiyaye shi daidai da ka'idar harshen larabci da 
kiyaye ka'idodin tajwidinsa yadda ya dace da shari'a. 


2- Yin tafsiri a takaice na lafuzzansa ko da a matakin yin sharhi ne na kalmominsa, 
kamar yadda ya zo a tafsirin Shubar da makamantansa, domin dalibi ya samu fikira 
ta bai daya game da ma'anonin kalmomin Qur'ani. 


3- Koyon darussan ilimomin Qur'ani, littafin da ya fi shi ne (Al-Bayan) ko kuma 
mukaddimar littafin Ala? ul Rahman wanda aka buga a farkon tafsirin Shubar. 


4- Gudanar da musabakoki a kan ilimomi daban-daban na Our'ani da kuma ware 
kyaututtuka ga wadanda suka yi nasara da wadanda suka samu rabo a musabakar. 


Na Biyu: Darussa na koli wadanda za su kasance kamar haka: 


1- Bude bangare na musamman dangane da koyon darussan Our'ani, kuma lokacin 
da ya fi dacewa da wannan shi ne bayan an kammala darussa na koli ta yadda 
kwararren dalibi zai iya samar da manhaji mai zaman kansa kuma zai iya amfana da 
wasu littafai da ke akwai, bayan an yi jarabawa wacce za ta bayyana dacewa da 
cancantar dalibin da yake son ya samu kwarewa a wannan sashen, ta yadda zai 
kammala wannan bayan ya samar da wallafe-wallafe masu alaka da abin da ya yi, 
domin ya zama malami mai koyarwa ko malami mai tafsiri ko mi bahasi a kan 
Our'ani. 


2- Koyon tafsirin Our'ani koyo mai zurfi ko dai gabaki dayan Our'anin ko kuma 
wasu ayoyi da yanki-yanki nashi domin isa ga wani hadafi ayyananne, kuma zai 
yiwu ya dauki wani littafin tafsiri ya yi nazarinsa da ta'aliki, sharhi, yin kari a 
wuraren da bukatar hakan ta taso ta hanyar amfani da nukudodi na ilimi masu amfani 
da fa'ida wadanda kuma kae amfani da su a wajen yin tafsiri da sauran littafai. Kuma 
a dan gajeren tunanina mafi girman littafan tafsirai su ne: Al-Mizan da Fi Zilalil 
Our'ani domin a kowane dayansu akwai ittijahi kebantacce na tafsiri wanda waninsu 
bai san shi ba saboda masana ne suka ilmantar da shi. 


3- Sanya manhajoji na koyarwa a kan mafahim da ma'anonin Qur'ani, 
mahangoginsa, nazariyoyinsa, abubuwan da ya tsara da falsafarsa a kan sasanni da 
rayuwa, bayan dalibi ya gama koyon tafsiri a takaice na lafuzzan Qur'ani a darussan 


t Samahatul shaikh Yakubi ya shigar da wadannan kalmomin (mufradat) cikin tsarin koyarwa na Jami'atul Sadar Al- 
Diniyya wanda yake dama shi ne shugaban makarantar. 


da suka gabata, kuma za a samu wannan ne ta hanyar darastar ayoyin Qur'ani darasi 
maudu'iy (wato maudu'i maudu'i) ba ta hanyar da aka saba ba a jere a jere, duk da 
dai cewa ita wannan din ita ce asasi. Kuma lallai na yi mukaranar (kamanta) 
wadannan manhajojin guda biyu a cikin littafina mai suna (Madkhal ila Tafsiril 
Qur'an) wanda yake a matsayin mukaddima na wannan bahasin. 


Littafin ya mayar da hankali ne a kan maudu'ai na ilimi ai wadanda suke da 
rayuwa imma na akida, akhlak ko fikira, a cikinsa alal misali an yi bahasin: Takawa, 
hakuri, fikihu, tauhidi, imamanci, wilaya, shaidan, da ma'ad (makoma), abubuwan 
da suke gina al'ummar musulmi da ginata da masu kawo masu cikas, fata da buri, 
wa'azi da daukar darasi, sunnonin Allah ga al'ummun da suka gabata da sauransu. 
To daga wannan lokacin ne za a ga canji mai yawa na fikirorinmu, domin ma'anonin 
da suke yawo a tsakankaninmu a halin yanzu sun saba da ainahin ma'anonin da shi 
Qur'anin yake nufi bisa ga bibiyar da aka yi, saboda an samu matsaloli masu tarin 
yawa na tawiloli, tafsirai bisa ra'ayin kashin kai, bin son rai, ta'assubanci da kuma 
masu yi a kan wata manufa da sauransu. 


Fikihu Da Fakihi A Isdilahin Our'ani 


Ba da jimawa ba mun bijiro da ma'anar jahiliyya a isdilahin Qur'ani, siffofi da 
halayen al'ummar ta jahiliyya da kuma canji na tsarin Allah wanda Our'ani ya zo da 
shi, da sauransu a matsayin misali na al'umma. 


Yanzu kuma zan gabatar da ma'anar da Qur'ani ya baiwa wannan lafazi na 
Hauza wato (Al-Fikhu) a matsayin wani misalin daban. Kalmar fikhu wacce ake kai 
komo a tsakankaninmu da ma'anar cewa tana nufin: Ilimin sanin hukunce-hukunce 
na shari'a, duk da cewa a isdilahin Our'ani tana nufin: Sanin Allah Tabaraka wa 
Ta'ala kuma babu wata mulazama a tsakaninsu, sai dai kawai alakar da ke tsakaninsu 
ita ce wacce ta hada su ta wata fuska (umum min wajh). 


Kamar yadda ya zo a wannan ayar mai girma: “Saboda haka don mene ne wata 
jama'a daga kowane bangare daga gare su ba za su fita ba zuwa neman ilimi domin 
su samu fahimtar addini kuma domin su yi gargadi ga mutanensu idan sun koma 
zuwa gare su, tsammaninsu sun ji tsoro” Tauba: 122. Mu kuma mun sani cewa tsoro 
da takawa ba su tsirowa ta hanyar sanin hukunce-hukunce, a'a shi tsoro tushensa 
daga ruhi, rai da hankali ne. to bayan samuwar takawa da ma'arifa a cikin zuciya to 
sai wadannan su tunkuda mutum zuwa ga neman ilimi na hukunce-hukuncen shari'a 
da aiwatar da su, kuma kai da kanka za ka iya jarraba haka karanta littafan fikihu 


kuma ka yi nutsu cikinsu tun daga na farkonsu har zua na karshensu, shin za ka samu 
cewa sun kara wa zuciyarka wani abu ko sun kara mata takawa da tsoro? To kuma 
fakihai nawa muka gani da wannan ma'anar ta isdilahi amma kuma mai tsananin 
kwadayin duniya ne mai nisa dukkanin nisa ga barin Allah Tabaraka wa Ta'ala. 


Qur'ani ma da kansa yana ba mu labarin misalin irin wannan fakihin: “Ka karanta 
a kansu labarin wanda muka kawo masa ayoyinmu, sai ya salube daga gare su, sai 
shaidan ya bishi, sai ya zama cikin halakakku. Kuma da mun so, da mun daukaka 
shi da su to amma shi ya nemi dawwama a cikin kasa, kuma yabi son zuciyarsa, to 
misalinsa kamar misalin kare ne, idan ka yi dauki a kansa ya yi lallage, ko kuwa ka 
barshi sai ya yi lallage, wannan ne misalin mutane da suka karyata game da 
ayoyinmu, ba su wannan kissar watakila su yi tunani” A'araf: 175-176. 


Daga cikin shaidu da suke nuni a kan cewa fikihu na nufin sanin Allah Ta'ala 
sanya mahallinsa a zuciya wanda ya zo a aya mai tsarki kuma lallai shi ne mahallin 
hakinanin sanin Allah Ta'ala, yayin da hukunce-hukuncen shari'a mahallinsu hankali 
ne, Allah Ta'ala ya ce: “Sun yarda da su kasance tare da mata masu zama a (cikin 
gidaje), kuma aka rufe a kan zukatansu, saboda haka su ba su fahimta (ba su 
tafakkuhi)” Tauba: 87, a wani wajen kuma Allah ya ce: “Suna da zukata, amma ba 
su fahimta (tafakkuhi) da su)” A'araf: 179. 


Shi ya sa ayar ta sanya wannan fikihun ai ainahin sanin Allah Ta'ala na gasken- 
gaske, sanin mafara da sanin makoma a matsayin ribanyar karfi gomomin ribanya, 
Allah Ta'ala ya ce: “Ya kai Annabi! Ka kwadaitar da muminai a kan yaki, idan 
mutum ashirin masu hakuri sun kasance daga gareku, za su rinjayi dari biyu, kuma 
idan dari suka kasance daga gare ku, za su rinjayi dubu daga wadanda suka kafirta 
domin su mutane ne da ba su fahimta” Anfal: 65. 


Kuma hadisi mai girma yana karfafar wannan ma'anar daga Manzon Allah 
(s.a.w.a) ya ce: “Shin in ba ku labari game da fakihi na hakika? Shi ne wanda ba ya 
katange mutane daga rahamar Ubangiji, ba ya cewa na amintar da ku daga azabar 
Allah, ba ya sa su fitar da tsammani daga jin kan Allah, ba ya rangwantawa idan ya 
ga ana sabon Allah, ba ya barin Qur'ani ya karkatar da kwadayinsa ga waninsa. Ku 
saurara! Babu alheri a cikin ilimin da babu fahimta a cikinsa, babu alheri a cikin 
karatun da babu tadabburi a cikinsa, babu alheri a cikin ibadar da babu tafakkuhi ko 
fahimta a cikinta”! wannan ya zo a littafin Wasa'ilimi. Amma hadisin yana da 
karashe wanda ya zo a wani littafin daban? kamar haka: “Don haka lallai idan ranar 


1 Biharul Anwar: 2/49, babin: Siffofin malamai da rarrabe-rarrabensu, hadisi na 8. 
* Madinatul Balaga: Shafi na 98, daga littafin Ja'afariyyat. 


kiyama ta tsaya mai kira zai yi kira: Yak u mutane! Lallai mafi kusancinku mazauni 
a wurin Allah Ta'ala shi ne wanda ya fi ku tsananin tsoron saba masa, kuma mafi 
soyuwarku a wurin Allah shi ne wanda ya fi ku kyautata aiki, kuma mafi girmanku 
a wurin samun rabo a wurin Allah shi ne wanda ya fi ku kwadayin abin da ke wjn 
Allah. Sannan sai Allah Azza wa Jalla ya ce: A yau b azan hada maku kasakanci 
duniya da na lahira ba, sannan sai zo masu da kujeru sannan a umarce su da zama 
kansu, sannan sai Allah ya fuskance su yana kuma mai yarda da su bayan ya kyautata 
masu ladarsu”. 


Sai ka yi ta ganin siffar fakihi tana daduwa duk lokacin da ya kara kusanci ga 
Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya zo a hadisi daga Amirul Muminina (as) ya ce: “Fakihai 
da masu hikima sun kasance idan sashensu ya rubuta wa sashe suna rubutu guda uku 
ne babu na hudu a cikinsu: Wanda ya zama lahira ita ce hankoronsa Allah zai 
wadatar da shi daga duniya, kuma wanda ya gyara sirrinsa (ya ji tsoron Allah a 
asirce) Allah zai gyara filinsa (bayyanarsa), kuma wanda ya gyara tsakaninsa da 


s1 


tsakanin Allah Azza wa Jalla Allah zai gyara tsakanisa da mutane”. 


Kuma a cikin wani hadisin daga baban Hasan (as): “Daga alamomin fikhu akwai 
hakuri, ilimi da kamewa, domin lallai kamewa kofa ce daga kofofin hikima, kuma 
kamewa tana jawo kauna kuma dalili ce ta isa ga dukkan alkairai””. 


Zai yiwu mu amfana da wannan ma'anar ta hanyar hada wadannan hadisan guda 
biyu, kuma ya zo a Al-Khisal daga Manzon Allah (s.a.w.a) cewa: “Mutane iri biyu 
na al'ummata idan suka gyaru to hakika al'ummata ta gyaru, kuma idan suka lalace 
to hakika al'ummata ta lalace: su ne malamai fakihai da sarakuna”?, amma a cikin 
Wasa'ilimi daga Ma'ali a maimakon malamai, makaranta aka kawo, amma idan 
muka hade su da hadisin da zai zo game da sifar makaranta za mu isa ga ma'ana da 
aka ambata. 


To saboda haka tsakanin ma'anar fakihi a isdilahin Qur'ani da fakihi a ma'anar 
Hauza alakar da ta hada su ta wata fuska ce (wato umum min wajh) inda za ka iya 
samun fakihi da ma'anar isdilahin Qur'ani amma bai zama haka ba ama'anar Hauza, 
domin kuwa akwai waliyyan Allah, masana kuma arifai da yawa masu karamomi 
sanannu amma ba su samu wannan daraja ta yin ilimin Hauza ba, kuma zai iya 
yiwuwa a samu akasin haka ta inda za ka samu wani mutumin ya cika kansa da 
nazariyoyi da fikirori na ilimin usul da akaliyya da mas'alolin fikihu ta yadda z aka 


1 Al-Khisal: shafi na 129, babin uku. 
2 Al-Ikhtisas: 232. 
3 An ambaci masdarinsa a farkon littafin. 


same shi ya cika ya batse hatta a cikin tsefaffun mas'aloli sai dai zuciyarsa ba ta 
tarbiyyantu da ambaton Allah Ta'ala ba, da za ka tambaye shi dangane da “yar 
karamar mas'alar da ta shafi tsarkake rai da suluki na gari zuwa ga Allah Tabaraka 
wa Ta'ala da tsarkake badini da zuciya sai ya yi hololo ya zura maka idanu babu 
amsa, to irin wannan ba fakihi ba ne da isdilahin Qur'ani. Wanda ya samu kamala 
shi ne wanda ya hada wadannan ma'anonin guda biyu kamar yadda yake ga 
malamanmu masu tsarki wadanda suka isa wani makami madaukaki a fikihu da usul 
suka kuma yi nutsu cikin irfani wadanda su ne abin nufi a cikin wannan hadisin 
madaukaki: “Fakihai su amintattu ne ga Annabawa”', kuma da irin wannan ganin na 
Qur'ani ne ya wajaba a kanmu mu dinga fahimtar hadisai sharifai don gudun kada 
mu yi asarar sanin madaukakan ma'anoninsu. 


Nauyin Da Ya Hau Kan Hauza Dangane Da Farfado Da Ayyukan Qur'ani 


Ni a nan hadisi daya kawai zan ambata wanda zai bayyana nauyin da ke kan Hauza 
madaukakiya dangane da wayar da kan al'umma da shiryar da su da kawo gyara a 
tsakaninsu, hakika an rawaito daga Manzon Allah (s.a.w.a) cewa: Ya yi huduba, 
bayan ya yi godiya ga Allah da yabo a gare shi, sannan ya ambaci wasu gungu na 
musulmi ya yabe su, sannan ya ce: ((“Mai ke damun wasu jama'a ne, ba su koya 
daga makwabtansu, kuma ba su yin tafakkuhi haka nan ma ba su zurfafawa cikin 
neman ilimi? Na rantse da wanda raina yake a hannunsa ko dai su koyar da 
makwabtansu kuma su koya daga gare su, ko su yi tafakkuhi a cikin addini ko su 
zurfafa neman sani ko kuma ni da kaina kafin Allah ya azabtar da su a lahira zan yi 
masu ukuba a nan gidan duniya, sannan sai ya sako (daga kan mimbari) ya shiga 
gidansa. Sai sahaban Manzon Allah (s.a.w.a) suka shiga tattauna maganar suna 
tambayar junansu cewa: Mece ce ma'anar wannan maganar? Suka ce: Ba mu san me 
yake nufi da wannan maganar ba, sai dai ko akwai Ash'ariyyin malamai ne fakihai 
amma makwabtansu kuma jahilai. 


Sai jama'a daga Ash'ariyyin suka taru suka shiga wurin Annabin Allah 
(s.a.w.a) suka ce: Ka ambaci wasu gungu na jama'a da alheri, amma mu ka ambace 
mu da sharri, to mene ne aibinmu? Sai Manzon Allah (s.a.w.a) ya ce: “Eh haka ne, 
ko dai ku koyar da makwabtanku su san addininsu, su yi tafakkuhi a cikinsa, ku hore 
su da aikata aikin kwarai ku hane su ga mummuna ko ko kuma ni da kaina kafin 
Allah ya azabtar da ku a lahira zan yi maku ukuba tun a nan gidan duniya. Sai suka 
ce ya Manzon Allah (s.a.w.a): Ka taimaka mana da shekara guda, za mu koyar da su 
tsawon wannan shekarar guda har sai sun koya. Sai ya ba su damar su je su koyar da 


1 Biharul Anwar: 2/36, hadisi 38. 


su shekara guda din. Sannan sai Manzon Allah (s.a.w.a) ya karanta fadin Allah: “An 
la'ani wadanda suka kafirta daga bani Isra'ila a kan harshen Dawud da Isa dan 
Maryam, wannan kuwa saboda sabawar da suka yi ne, kuma sun kasance suna yin 
ta'adi. Sun kasance ba su hana juna daga abin ki wanda suka aikata, hakika abin da 
suka kasance suna aikatawa ya munana” Ma'ida: 78-79))!. 


Wadannan su ne wani sashe na kirana da nake gabatar da su ga Hauza mai girma a 
dangane da wannan janibin, kuma nauyi ne da yahau kan gabaki dayanmu wato 
tilawar Qur'ani da amfana da shi a cikin sa'oin dare da sasannin yini. Da sannu za 
ka san da yawa dangane da wannan ta hanyar hadisai masu tsarki da za su zo. 


Kuma wannan nauyin na Hauza ba su kadai ta shafa ba, sai dai kawai mun 
ambata masu haka ne saboda kasantuwar wajabcin ya fi nauyi a kansu fiye da 
waninsu, in ba haka ba, ai al'umma dukkansu ababen tambaya ne su yi biyayya ga 
wannan daidai gwargwadon kowane mutum. To masu ilimi dan kadan su fara da 
karanta tafsirai matsakaita kamar tafsirin Shubar. 


Kuma ni ina yi wa kowane musulmi nasiha — wannan wani abu ne da ni da kaina na 
gwada shi — ya fara rayuwarsa tare da Our'ani, ya dinga karanta shi daga mus'hafin 
da yake da tafsiri, kamar dai wanda muka ambata domin ya taimaka masa wajen 
fahimtar kalmomin da ke cikin ayoyin Qur'ani a yayin da yake tilawarsa, ya kuma ci 
gaba a kan wannan halin har ya yi sauka mai yawa ta yadda zai iya samun wani ilimi 
dunkulalle a kan Qur'ani, sannan ya dawo ya dinga karanta mus'hafi tare da auna 
fahimtarsa yana kuma kara fadada karatun nasa ta hanyar karanta littafan tafsiri 
wadanda bayaninsu ya gabata kamar Al-Mizan da Fi Zilalil Qur'an, ya kuma karanta 
littafan da suka yi sharhi a kan ma'anoni da mafahim na Gur'anin ko kuma suka yi 
tafsiri na maudu'i maudu'i, ta yadda zai dauki dayansu a matsayin unwani na 
bahasinsa sannan ya dinga fitar da kowace aya-aya da ta yi magana a kan wannan 
unwanin ya tattara su sannan ya fitar da natija game da ra'ayi da nazarin Qur'ani a 
kan wannan unwanin da ya dauka — ni a nan ina aron wadannan isdilahohin fikirori 
din ne domin na saka maku natsuwa a cikin rayuka ina kuma mai kulawa — wanda 
ake saran ya iya magance wata mushkila da kuma hakikanin yadda rayuwar al'umma 
take gudana, shin rayuwar nan a kan akida ce ko akhlak ko fikira ko waninsu. 


Amma ina ganin a cikin gabatar da bahasin idan za a dinga bibiyar manya na 
Hauza mai girma zai fi domin za su taimaka sosai wajen bayar da amsa a kan abin 
da ya shiga duhu da kuma kara dora mutum a kan hanya domin ya amfana, tunda 


1 Al-Mizan Fi Tafsiril Qur'an: 6/84, a karkashin tafsirin ayar, daga littafin Durrul Mansur. 


yake ita Hauza da al'umma dayansu yana zama mai cika daya ne. Hauza tana wayar 
da al'umma game da sanin addininsu, al'umma kuma suna kwankwasar Hauza domin 
ta tsaya a kan nauyin da yake a kanta da kuma daidai bukatar al'umma gare ta a irin 
zamanin da suke rayuwa, to daga nan za ka samu Hauza ta kai koluluwa na isa ga 
kamala fiye da waninta kuma al'umma za ta san waye mai gyara ta. 


Yana daga cikin ayyuka na dole yin bahasi a kan daya daga cikin darussan 
Qur'ani bisa la'akari da tarihin saukarsa, dukk da cewa yin hakan a warware a wadace 
abu ne mai wahala saboda rashin samun dalili yankakke a kansa, sai dai za a iya 
tsinto wasu sashe na abubuwan da suka zo kuma a yi amfani da su a wannan bahasin 
kuma a fa'idantu mai yawa game da sanin matakan da Qur'ani ya dauka wajen 
gyaran al'umma tunda kamar yadda aka sani ya sauka ne daki-daki a hankali a 
hankali (tadriji) daidai gwargwadon yadda abubuwa suka dinga faruwa. 


Lallai wannan saukar da Qur'ani ya dinga yi daki-daki daya bayan daya maimakon 
sauka lokaci guda tana da wani sako da wani tasiri na musamman a aikace a cikin 
yanayoyi da ya magance su, Allah Ta'ala ya ce: “Kuma (Qur'ani ne) da muka karkasa 
da rarraba shi domin ka karanta shi ga mutane akan jeri-jeri, kuma sun saukar da shi 
saukarwa” Isra'i: 106, kuma madamar littafi ne na tarbiyya, shiryarwa da rayuwa to 
fi ma la budda ya zama daki-daki cikin tausasawa don haka sai ya dinga siffanta 
yadda zai dinga bayar da maganin da ya dace alokutan da suka dace a kuma daidai 
gwargwado babu ragi babu kari, kuma ba kafin faruar abu ko bayan faruwarsa ba, 
a'a a daidai lokacinsa. Kuma kamar haka ne wannan Qur'anin ya kama hannun 
wannan al'umma da abokantaka domin tasamu kanta bayan wani dan lokaci cikin 
daukaka, kamala, wadata, karfi da kuma izza. 


Sashen Ladubba Da Mustahabbai Na Tilawar Qur'ani 


A nan ina son in ambato wani sashe na ladubba da sunnoni da mustahabbai 
wadanda suke da alaka da karanta Qur'ani da abubuwan da za a amfana da su daga 
ruwayoyi madaukaka: 


1- Mustahabbi ne yin saukar Qur'ani a wata sau daya, kuma ba a son a wuce tsawon 
wata hudu ba a yi sauka guda ba, wato kenan a shekara za a yi sauka uku, wannan 
banda karin da ake son a yi a cikin watan Ramadana mai albarka. 


2- Karatun ya kasance a jere da niyyar yin sauka wato a faro daga farkon Qur'ani 
zuwa karshensa, ba a dinga cankar surori nan da can ana karantawa barkatai ba duk 
irin muhimmancinta kuwa, saboda an fi so a dinga ratsawa ta cikin Qur'anin gabaki 
dayansa kuma a samu dukkan albarkokinsa, a kan haka ne aka ambaci hadisi mai 


girma da cewa: “Alhallul murtahilu: wato kenan a faro karatun Qur'ani tun daga 
farkonsa ana binsa sura bayan sura har zuwa surar karshe, an yi sauka daya kenan, 


“591 


sannan kuma sai a sake farowa daga farko haka dai haka dai”. 


3- Mustahabbi ne ranar saukar Qur'ani ta zama Juma'a ce, kuma a yayin kammala 
saukar a addu'ar nan ta musamman ta saukar Our'ani, addu'ar kuwa tana nan cikin 
Sahifa Sajjadiyya. 


4- Bayan ya kammala saukarsa har zuwa surar karshe, to kada ya tsaya jiran wani 
abu ya jona sabuwar sauka nan take kawai, koda kuwa suratul Fatiha ce ya fara 
karantawa sai kuma ya hada da ko aya biyar ce daga suratul Bakara. 


5- Ya kasance cikin tsarki, ya kuma zauna a wajen yin sallarsa yana mai fuskantar 
alkibla. 


6- Ya zo a cikin tafsirin fadin Allah Ta'ala: “Ya ku wadanda suka yi imani! Ku yi 
hakuri kuma ku yi juriya, kuma ku yi zaman dako” Aali Imran: 200, lallai daga cikin 
masu zaman dako akwai wanda yake wanzuwa akan wajen sallarsa yana jiran shigar 
lokacin sallar farilla, to domin samun falalar masu zaman dako sai muminai suka 
dinga ribatar wannan damar ta jiran shigowar lokacin sallah suna tilawar Our'ani, sai 
ladar kuma ta kasance mai girma idan ya zama a cikin masallaci ne ana jiran shigar 
lokacin sallar jam'i. 


7- Kuma an rawaito cewa mustahabbi ne yin bacci da alwala da kuma karanta 
Qur'ani kafin mumini ya kishingida a kan shimfidarsa, a cikin wani hadisi ya zo 
cewa: “Wanda ya yi hadasi (bawali dss) amma bai yi alwala ba, hakika ya bai kyauta 
min ba, wanda kuma ya yi alwala bai yi sallar nafila raka'a biyu ba, hakika shi ma 
bai kyauta min ba, wanda kuma ya yi sallar nafila raka'a biyu amma bai rokeni 
komai ba shi ma bai kyauta min ba, wanda kuma ya rokeni amma sai ban amsa masa 
ba, to bai kyauta masa ba, to sai dai ni ba Ubangiji ne marar kyautatawa ba”?, idan 
kuma aka kara mustahabbancin sallar dare a kan wannan, da kuma mustahabbancin 
kewayawa bandaki kafin bacci da asawaki, to a nan mun fita daga layin da yawan 
jama'a, saboda muhimmin wuridin da mumini ya yi riko da shi kafin yin barcinsa 
domin zai kwanta a kan shimfidarsa yana mai tsaftace hakoransa, sannan ga alwala, 
ga sallar dare, ko gabaki dayanta ko wani yanki daga gare ta, wasu suna karfafa cewa 
a yi ta kafin ketowar alfijir, sannan a karanta daidai gwargwado na Qur'ani mai girma 
sannan a roki Allah ga kai da kuma ga muminai saboda mumini ya samu ya hada 


t Al-Kafi: 2/ 605. 
? Wasa'ilul Shi'a: Kitabul Dahara, Abwabul wudu'i, babi na 11, hadisi na 2. 


dukkan wadannan mustahabban. Amma mutumin da yake bata dare a kan wasu 
shirye-shirye da kallon fina-finai na fasadi wadanda suke gajiyar da kwakwalwarsa, 
zai yi ta rayuwa cikin wahala da kunci ne kawai. 


8- Tilawar Qur'anin ta kasance musamman ga “yan koyo su dinga hadawa da tafsirin 
Shubar wanda ya kunshi fa'idodi masu yawa domin tsarin bugunsa irin tsarin bugu 
ne na Qur'ani marar tarjama amma a gefen rubutun akwai tafsiri a dunkule na 
ma'anonin kalmomin Qur'ani, shi ne kuma abin da muka fada cewa zai zama cikin 
manhajin karatu na sababbin dalibai, kuma a cikinsa akwai mukaddima ta ulumul 
Qur'an wanda kuma wannan wani darasi ne daban, kuma yana dauke da shafi 
sunkutukum mai nuna maka lambar shafin kowane lafazi na Qur'ani a ina Z aka same 
shi (content) ta yadda kowace aya idan kana son ka san a ina take za ka duba shafin 
sai ka ga lambar shafin da take. Kuma a cikinsa akwai kira'oi daban-daban game da 
kalma kwara daya wacce za ka sameta a kasan mus'hafin (Hamish). A cikinsa an 
jera yadda saukar kowace sura ya kasance, kuma a unwanin kowace sura zai ce ta 
sauka ne bayan sura kaza, dukkan wadannan fa'idodin suna cikin wannan littafi mai 
daraja. 


9- Yana da kyau ya fara yin saukarsa da bayar da kyautar saukar ga Manzon Allah 
(s.a.w.a), sauka ta biyu kuma ga Amirul Muminina (as), haka dai haka dai har zuwa 
ga dukkan Ma'asumai goma sha hudu (as), domin an samu ruwaya game da wannan, 
su kuma su ne mafiya karamcin halittu sannan za su dawo maka da kyautar daidai 
da girman karamcinsu a ranar alkiyama. 


10- Daga sauti a yayin tilawar Qur'ani, ya kuma zama wannan yana karatun tare da 
nuna damuwa da yin tadabburin ma'anoninsa, kada ya zama hankoron dayanku shi 
ne ya gay a kai karshen sura. Kamar yadda yake a hadisi. 


11- Mustahabbi ne yin karatun da mus'hafi koda mutum mahaddaci ne, kuma 
mustahabbi ne ya zama kowa da kowa a gidan ya zama yana da kwafi daya na 
mus'hafinsa nasa na kashin kansa, sai ya dinga sanya alamar a inda ya tsaya. 


12- Sauraron karatun Qur'ani da yin tadabburin abin da yake ji na ayoyin Qur'ani. 


Ina rokon Allah Ta'ala ya rayar da mu, rayuwa ta Qur'ani ya datar da mu cikin 
wadanda zai yi wa ceto, ya sanya mu cikin wadanda suke shiryuwa da shiryarwarsa, 
suke haskaka da hasken iliminsa, shi majibincin ni'imarmu ne, kuma shi mai tausayi 
ne ga bayinsa, daga cikin ludufinsa gare mu ya shiryar da mu zuwa ga addininsa 
kuma ya ba mu littafinsa mai girma da Annabinsa mai daraja da Ahlul Baiti (as) 
madaukaka kuma tsarkaka. 


(Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu ga wannan, ba mu kasance 
shiryayyu ba ba domin ya shiryar da mu ba). 


Muhammad Al-Yakubi 
Muharram 1422 


Hadisai Arba'in Masu Magana A Kan Falala, Tasiri Da Ladubban Tilawa 


A nan zan wadatu da ambaton nassosi na hadisai tare da ba su unwani wanda ya dace 
da abin da suka kunsa, hadisan za su zo ne a jere gwargwadon abin da ke kunshe 
cikinsu; amma magana kan sharhinsu da yin karin bayani na abubuwan da ke cikinsu 
na nukudodi to ta yiwu sai a wani mahallin daban, kuma ba ma lallai ne ya zama na 
iyakance adadi arba'in din ba, domin ruwayoyin da suka kwadaitar a kan haddace 
hadisai arba'in ba mu fahimci sharadin a'a (wato kar a haura arba'in din) a cikinsu 
ba, da a ce wani zai yi haddar fiye da arba'in, a saboda haka kenan karin alheri ne. 


1- Lizimcin koyonsa 


Daga Abu Abdillah (as) ya ce: “Ya kamata ga mumini kafin mutuwarsa ta zo ya koyi 
Qur'ani ko kuma ya kasance yana cikin neman iliminsa”. 


Kuma an karbo daga Manzon Allah (s.a.w.a) ya ce: “Allah ba zai azabtar da zuciyar 
da ta farka a sakamakon Qur'ani”. 


Kuma an samo daga gare shi (s.a.w.a) ya ce: “Mafificinku wanda ya koyi Qur'ani ya 
kuma koyar da shi”. 


Kuma an samo daga gare shi (s.a.w.a) ya ce: “Madauka Qur'ani a nan duniya su ne 
masanan a “yan aljanna a ranar kiyama”. 


Kuma an samo daga gare shi (s.a.w.a) ya ce: “Qur'ani wada ne babu wata wadata 
koma bayansa kuma babu talauci a bayansa”. 


Kuma an samo daga gare shi (s.a.w.a) ya ce: “Idan malami ya cewa karamin yaro: 
Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, sai karamin yaron ma ya ce: Da sunan Allah 
mai rahama mai jin kai. Allah zai wajabta barranta ga yaron, da barranta ga 


91 


mahaifansa da barranta gas hi malamin nasa”. 


Kuma an samo daga Abu Abdillah (as) ya ce: “Hafizin Our'ani kuma yana mai aiki 
da shi yana tare da mala'iku marubuta kuma masu daraja da da'a ga Allah”. 


2- Koyon Qur'ani Shi Ne Mafificiyar Ni'ima 


An samo daga Annabi (s.a.w.a) cewa ya ce: “Wanda ya karanta Qur'ani sai ya yi 
zaton cewa zai yiwu a bai wa wani abin da ya fi wanda aka ba shi, to hakika ya 
kaskantar da abin da Allah ya girmama, ya kuma girmama abin da Allah ya 


kaskanta””. 


3- Our'ani Shi Da Kansa Ceto Ne Kuma Mai Yin Ceto, Kuma Mai Jayayya Ne Da 
Gaskiya 


An karbo daga Manzo (s.a.w.a) ya fada a cikin wani hadisi cewa: “Idan fitina ta 
rincabe maku kamar wani yankin dare mai duhu to ina horonku da Our'ani domin 
shi da kansa ceto ne kuma mai yin ceto kuma jayayya ne da gaskiya, kuma wanda 
ya saka shi a gabansa to zai ja shi zuwa aljanna, wanda kuma ya sanya shi a bayansa 
zai kora shi zuwa wuta, kuma shi dalili ne da yake nuni ga hanyar da ta fi, kuma shi 
littafi ne a cikinsa akwai bayani dalla-dalla da bayani ain nema — har zuwa inda ya 


1 Hadisi na 1,2,3,4,5 da 6 dukkansu daga Wasa'ilul Shi'a: Kitabul Salat, Babin karatun Our'ani koda ba a cikin sallah 


? Masdarin da ya gabata: Babi na 5, hadisi na 1. 
3 Masdarin da ya gabata, babi na 2, hadisi na 3. 


ce — abubuwan mamakinsa ba su lissafuwa kuma gano sababbin abubuwa a cikinsa 
ba su tsufa, shi fitulu ne na shiriya kuma haske ne na hikima”!. 


4- Siffar makarancin Our'ani 


An karbo daga Abu Abdillah (as) ya ce: “Ya kamata ga makarancin Our'ani idan ya 
z0 ga ayar da a cikinta akwai tsoratarwa to a daidai wajen ya tsaya roki tsari daga 


azabar wuta da sauran bukatu””. 


Kuma an karbo daga Manzon Allah (s.a.w.a) ya ce: “Ni ina mamakin yadda idan ina 
karanta Qur'ani ba ni yin furfura”?, daga cikin hudubar Amirul Muminina (as) yana 
siffanta muttakin da cewa: “Amma da daddare suna tsaye a kan duga-dugansu suna 
sallar dare, suna masu tilawar wani yanki na Littafi, suna jeranta karanta shi a hankali 
jerantawa da tadabburi, ayoyinsa suna sanya su shiga cikin halin tsoro da damuwa a 
kan kawukansu tare da tasirantuwa da shi saboda halin damuwa da suke ciki, suna 
masu kuka saboda zunubansu, idan suka zo ga ayar da a cikinta akwai tsoratarwa a 
kan azaba sai gabaki dayan hankalinsu ya koma jikinsu, zukatansu suna raurawa sai 
su shiga cikin zurfin tunani wanda za su dinga hakaito wa a ransu kamar gasu nan 
suna ji da kunnuwansu ana kara rura wutar azaba ga “yan wuta a can cikin 
jahannama, idan kuma suka hadu da ayar da akwai kadaitarwa a cikinta, sai wani 
dadi ya kama su, su kara sanya natsuwa da shaukin karantawa su dinga jin wannan 
busharar a matsayin sanyin idanunsu kamar don su aka yi”. 


5- Wajabcin Girmama Mahaddatan Qur'ani Da Kuma Haramcin Wulakanta Su 


An samu daga Manzon Allah (s.a.w.a) ya ce: “Lallai ma'abota Our'ani suna cikin 
wata daraja madaukakiya daga “yan adam in ka cire Annabawa da Manzanni, saboda 
haka kada ku raunanar da hakkokin ma'abota Qur'ani, domin hakika su a wurin Allah 
suna da wani matsayi””. 


6- Ladar Wanda Koyon Our'ani Da Haddarsa Suke Yi Masa Wahala 


1 Masdarin da ya gabata, babi na 3, hadisi na 2 da 3. 

2 Masdarin da ya gabata, babin da ya gabata hadisi na 6. 

3 Masdarin da ya gabata, babin da ya gabata, hadisi na 6. 

4 Wasa'ilul Shi'a: Kitabul Salat, Babin karatun Qur'ani koda ba a cikin sallah ba, hadisi na 6 
5 Masdarin da ya gabata, babi na 4, hadisi na 1. 


An karbo daga Imam Sadik (as) ya ce: “Wanda Qur'ani ya yi masa wahala da 
tsananin ganewa yana da lada biyu, wanda kuma ya saukaka a gare shi to yana daga 


91 


cikin mutanen farko””. 


Kuma daga gare shi (as) ya ce: “Wanda yake karatun Qur'ani kuma yake shan wahala 


wajen haddarsa haka kuma yake da karancin haddarsa, yana da lada biyu””. 


7- Wajabcin Karanta Basmala Kafin Fara Karatun Sura 


An karbo daga Imam Sadik (as) ya ce: “Idan mutum ya ja jama’a sallar jam’i, sai 
wani shaidani ya zo gurin shaidanin da yake kusa da limamin sannan sai ya ce: Shin 
ya ambaci sunan Allah kuwa ya'ani ya karanta: Da sunan Allah mai rahama mai jin 
kai (bismillah....) kuwa? To idan ya amsa masa eh, sai ya gudu, idan kuma ya ce 
masa a'a, sai shaidan yah au wuyan limamin ya zuro kafafunsa a kan kirjinsa, 


shaidan ba zai gushe a haka ba har sai mutanen nan sun idar da sallarsu””. 


8- Mustahabbi Ne Karanta Qur'ani A Yayin Ziyarar Kaburbura 


Ya zo a cikin (Man La Yahduruhul Fakihi) daga Imam Ridha (as): “Babu wani bawa 
mumini da zai ziyarci kabarin mumini sannan ya karanta masa Inna anzalnahu fi 
lailatil kadri kafa uku face Allah ya gafarta masa shi da wanda ke cikin kabarin””. 


A wata ruwayar kuma: “Aminci ne daga firgitar nan mafi girma”, amma game da 
ma’anarsa akwai ruwayoyi masu yawa. 


A wata ruwayar daban kuma, mustahabbi ne a kara suratul Fatiha da Kula’uzai da 
Kul huwallahu da ayatul Kursi kafa uku-uku kowaccensu, batun ladarsu ya zo a 
ruwaya: “Lallai Allah zai aika masa mala’ika ya dinga bautar Allah a wurin kabarin 
nasa kuma ya rubuta masa shi da mamacin ladar abin da wannan mala’ikan yake yi, 
kuma idan Allah ya tashe shi daga kabarinsa babu wani wuri mai wahala da zai wuce 
face Allah ya katange shi daga wannan wuyar ta hanyar wannan mala’ikan wanda 
aka wakilta masa har Allah ya shigar da shi aljanna””. 


1 Masdarin da ya gabata, babi na 5, hadisi na 3. 

? Masdarin da ya gabata, hadisi na 2. 

3 Biharul Anwar: 20:82. 

4 Wasa'ilul Shi'a: Kitabul Dahara, babin sallar jana'iza, babi na 57, hadisi na 5. 

5 Jami'u Ahadisil Shi'a: Kitabul Salat, babin ziyartar kaburbura, babi na 2 a cikinsa akwai hadisai goma. 


9- Falalar Koyon Qur'ani Tun Cikin Kuruciya Da Tasirinsa 


An karbo daga Sadik (as) ya ce: “Wanda ya karanta Qur'ani alhali shi matashi ne 
mumini, Allah zai cakuda Qur'anin da jinin jikinsa da tsokarsa, kuma Allah zai sanya 
shi cikin jerin mala'iku marubuta kuma masu daraja da da'a ga Allah, kuma Qur'ani 
zai kasance mai ba da kariya a gare shi ranar kiyama, (sannan Qur'anin) zai ce: Ya 
Ubangiji dukkan wani ma'aikaci an ba shi ladar aikinsa, banda wanda ya yi aiki da 
ni, to ina rokon ka ba shi mafi girman karamcinka. Ya ce: Sai Allah mabuwayi da 
daukaka ya saka masa wasu tufafi na musamman na aljanna sannan ya dora masa 
wani kambu a kansa na karamci, sannan sai ya ce: Shin mun gamsar da kai game da 
lamarinsa? Sai Qur'ani ya ce: Ya Ubangiji lallai na yi fatan a yi masa fiye da haka, 
sai ya ce: To sai a ba shi aminci a damarsa da dawwama a hagunsa sannan sai ya 
shiga aljanna ana mai ce masa: Karanta (aya daga cikin ayoyi) darajarka da 
daukakarka su kara dagawa sama. Sannan sai a ce wa Qur'ani shin mun gamsar da 
kai game da lamarinsa? Sai Qur'ani ya ce: Eh na gamsu'. 


10- Lizimcin koyar da yara karatun Qur'ani 


An karbo daga Manzon Allah (s.a.w.a) a cikin wani hadisi zuwa inda ya ce: “Zai 
tufatar da iyayensa biyu, uwarsa da ubansa — wato ainahin yaro makarancin Qur'ani 
— wasu nau'oi na tufafi na musamman guda biyu (na aljanna) in dai sun kasance 
muminai, sannan a ce masu wannan sakamakon koyar da shi Qur'ani da kuka yi masa 
ne”?, akwai kuma wani hadisi daga Amirul Muminina (as) ya ce: “Hakika Allah zai 
himmantu cikin azabtar da ma'abota kasa gabaki dayansu ba tare da ya ware ko 
mutum daya daga cikinsu ba idan suka aikata sabo suka yi gigin aika munanan 
halaye, amma yayin da ya yi duba ga dattawa sun tsayu da kafafunsu suna ta sallah 
da kuma yara suna koyon Qur'ani sai ya yi masu rahama ya jinkirta masu wannan 


azabar”. 


11- Kashe-Kashen Makarantan Qur'ani Da Siffar Makaranci Na Gaskiya 


1 Al-Kafi: 2/604. 
? Nahjul Sa'ada: 7/ 223. 
3 Wasa'ilul Shi'a: Kitabul Salat, babin hukunce-hukuncen masallaci, babi na 3, hadisi na 3. 


An karbo daga baban Ja'afar (as) ya ce: : “Makaranta Qur'ani kashi uku ne: Mutumin 
da ya karanta Qur'ani amma sai ya dauke shi haja ya kewaya da shi a fadar masu 
mulki, ya tsananta shi a kan jama'a, to wannan yana daga cikin “yan wuta, wani 
mutumin kuma ya karanta Qur'ani ya haddace haruffansa amma ya keta dokokinsa', 
ya mayar da shi abin amfani tamkar tukunya a gare shi, kada Allah ya yawaita irin 
wadannan daga cikin ma'abota Qur'ani, wani mutumin kuma ya karanta Qur'ani sai 
ya sanya Qur'anin a matsayin maganin da yake warkar da rashin lafiyar zuciyarsa, 
ya dinga kebencewa da shi yana karar da darensa cikin karanta shi, yana kosar da 
kishinsa da shi a yininsa, yana tsayar da shi a masallatai kuma sasanninsa suna 
nisanta daga shimfidun kwanciya domin karanta shi, to da irin wadannan ne Allah 
yake kare bala'oi da kuma irin su ne yake ba da nasara a kan makiya — wato yana 
taimaka masu ya dora su a kan makiyansu — kuma da irin su ne yake saukar da ruwan 
sama. Na rantse da Allah wadannan makaranta Qur'anin sun fi kibritil ahmar? kima 
da daraja””. 


Kuma an samu daga Manzon Allah (s.a.w.a) ya ce: “Ya kai mahaddacin Qur'an 
ka yi tawali'u da shi, sai Allah ya daukaka ka, kada ka yi dagawa da shi, sai Allah 
ya kaskantar da kai, ya kai mahaddacin Qur'ani ka yi kawa da shi domin Allah, sai 
Allah ya kawata ka da shi, kada ka yi kawa da shi domin mutane, sai Allah ya 


munanantar da kai da shi”. 


12- Fahimtar Our'ani Wata Martaba Ce Da Take Da Kusanci Ga Annabta 


An karbo daga Manzon Allah (s.a.w.a) a wani hadisi ya ce: “Wanda ya yi saukar 
Our'ani abin sani kawai shi ne za a sanya Annabta a tsakanin goshinsa sai dai kawai 
shi ba a yi masa wahayi””. 


13- Mafi Kamalar Hanya Ta Saukar Our'ani Ita Ce Ka Faro Shi Daga Surar Farko 
Zuwa Karshensa, Ba Kawai Ka Dinga Karanta Surori A Warwatse Ba 


An karbo daga Zuhri ya ce: “Na cewa Ali dan Husain (as): Wane aiki ne mafifici? 
Sai ya ce: “Alhalul murtahilu”, Sai na ce: Mene ne alhalul murtahilu? Sai Imam (as) 


1 Kuma su wadannan su ne mutanen nan da suke kiyaye ka'idodin tajwidi hakikanin kiyayewa wadanda su da kansu 
suka samar da su, amma sai dai suna gafala a kan ma'anonin abin da suke karantawa. 

2 A baya an yi karin haske a kan ma'anar wannan. 

3 Wasa'ilul Shi'a: Kitabul salat, Abwabu kira'atil Qur'an wa lau fi gairil salat, babi na 8, hadisi na 1. 

* Masdarin da ya gabata, hadisi na 3. 

5 Masdarin da ya gabata: babi na 11, hadisi na 18. 


ya ce: Faro karatun Qur'ani tun daga farkonsa ana binsa sura bayan sura har zuwa 
surar karshe, kenan an yi sauka daya, sannan kuma sai a sake faro karatun tun daga 
farko haka dai haka dai”', kuma a cikin Al-Nihaya an tambaye shi: Wane aiki ne 
mafifici? Sai ya ce: “Alhalul murtahilu, sai aka ce: Me wannan ke nufi? Sai ya ce: 
Mai farawa da zarar ya kammala sauka, shi ne wanda yake kammala tilawar Qur'ani 
sannan ya sake farowa daga farkonsa; sai ya kamanta shi da matafiyi wanda zai isa 
gida sannan ba tare da ya huta ko kadan a cikinsa ba sai ya sake wata haramar 
sabuwar fita, haka kuma yanayin karatun mutanen Makka yake idan suka kammala 
saukar Qur'ani ta hanyar tilawa, sai su faro sabon karatu daga kan suratul Fatiha hade 
da aya biyar daga suratul Bakara daga farkon surar zuwa fadin Allah: (Humul 
muflihuna - Kuma wadannan su ne masu cin nasara”, sai su tsaya a nan. To kuma 
suna kiran wanda ya aikata wannan da sunan alhalul murtahilu da ma'anar cewa 
wanda ya kammala saukar Qur'ani sannan ya faro shi daga farkonsa ba tare da ya 
rarraba tsakanin saukar da wani lokaci daban ba. 


Akwai wani hadisi daga Imam Sadik (as) wanda yake dauke da irin wannan 
ma'anar; an tambaye shi: Ya dan Manzon Allah wadanne mutane ne suka fi, sai ya 
ce: “Alhalul murtahilu, sai aka ce masa: Ya dan Manzon Allah (s.a.w.a) mene ne 
kuma alhalul murtahilu? Sai Imam (as) ya ce: Mai farawa da zarar ya kammala, 
mutumin nan da yake karanta Qur'ani har ya sauke shi, to shi wannan addu'arsa a 
wurin Allah karbabbiya ce”. 


14- Wasici Da Yawaita Karatun Our'ani 


Kuma daga cikin wasiyyar Annabi (s.a.w.a) ga Ali (as) ya ce: “Na hore ka da yin 


tilawar Qur'ani a kowane hali ka samu kanka”?. 


15- Ladar Karanta Our'ani 


An karbo daga Imam Sadik (as) a cikin wani hadisi ya ce: “Na hore ku da karanta 
Our'ani domin darajojin aljanna suna samuwa ne daidai da adadin ayoyin Our'ani, to 
idan kiyama ta tsaya za a ce da makarancin Our'ani: Karanta (aya daga cikin ayoyi) 


1 Masdarin da ya gabata: babi na 11, hadisi na 2. 
? Wasa'ilul Shi'a: Kitabul salat, Abwabu kira'atil Qur'an wa lau fi gairil salat, hadisi na 8. 
3 Masdarin da ya gabata, babi na 11, hadisi na 1. 


darajarka da daukakarka su kara dagawa sama, to kuma duk lokacin da ya karanta 
to darajarsa za ta kara yin sama”. 


Kuma an karbo daga baban Ja'afar (as) ya ce: “Manzon Allah (s.a.w.a) ya ce: 
Wanda ya karanta aya goma a cikin dare, ba za a rubuta shi cikin gafalallu ba, wanda 
kuma ya karanta aya hamsin, za a rubuta shi cikin masu zikiri, wanda kuma ya 
karanta aya dari, za a rubuta shi cikin masu kankan da kai, wanda kuma ya karanta 
aya dari biyu, za a rubuta shi cikin masu tsoron Allah, wanda kuma ya karanta aya 
dari uku, za a rubuta shi cikin masu babban rabo, wanda kuma ya karanta aya dari 
biyar, za a rubuta shi cikin mujahidai, wanda kuma ya karanta aya dubu, za a rubuta 
masa kindari, shi kuwa kindari daidai yake da miskali dubu goma sha biyar (“a wani 
kaulin” dubu hamsin) na zinari, shi kuma miskali kiradi dubu 24 ne wanda mafi 
karancinsu shi ne kwatankwacin dutsen Uhudu, mafi girmansu kuma girmansa ya 


kai tsakanin sama da kasa””. 


16- Lizimcin kiyaye abin da aka haddace daga Our'ani da rashin gangancin barinsa 
a manta da shi. 


Daga Yakub Al-Ahmar ya ce: Na cewa Abu Abdillah (as): Ina fama da bashi mai 
yawa har ta kai ga ina manta haddata ta Our'ani. Sai Abu Abdillah (as) ya ce: “Shi 
Our'ani Our'ani ne, kuma lallai aya daga Qur'ani da kuma sura za su zo a ranar 
kiyama darajarsu za ta kai ninki dubu — wato a aljanna — sai suce: “Da ka haddace 


mu da mun kai ka zuwa ga waccan darajar””. 


Ina cewa: Ya riga ya gabata gare ka cewa, lallai haddar Our'ani mai ma'ana tana 
nufin kiyaye dokokinsa da koyarwarsa da kuma lazimtuwa da umarninsa da haninsa. 


17- Mustahabbi Ne Yin Alwala Yayin Tilawarsa (Qur'ani) 


Daga Muhammad dan Fudail daga Abul Hasan (as) ya ce: Na tambaye shi cewa 
idan ina cikin karanta Qur'ani sai fitsari ya kamani, sai in tafi in yi, sannan sai in 
kama ruwa in kuma wanke hannuna, sannan sai in dawo ga Mus'hafi in ci gaba da 


karantawa. Sai ya ce: A'a ka yi alwala kaga har sallah ka yi da ita”. 


An kuma karbo daga gare shi (as): “Akwai lada dari ga makarancin Our'ani a 
kowane harafi da ya karanta a cikin sallah alhalin yana tsaye, idan yana zaune kuma 
yana da lada hamsin, idan yana da alwala amma ba a cikin sallah ba lada ashirin da 


1 Masdarin da ya gabata, hadisi na 10. 

? Masdarin da ya gabata, babi na 17, hadisi na 2. 
3 Masdarin da ya gabata, babi na 12, hadisi na 3. 
4 Masdarin da ya gabata, babi na 13, hadisi na 1. 


biyar, amma idan ba shi da alwala to lada goma, kuma ni ba ina ina mai fadin cewa: 
(wanda ya karanta) Alif, Lam, Mim, Ra (4), lada goma za a ba shi a'a, duk harafi 
yana da lada goma misali Alif lada goma, Lam lada goma, Mim lada goma, Ra lada 


s1 


goma””. 
18- Mustahabbi Ne Yin A'uzu Yayin Karatunsa (Qur'ani) 


Daga Halabi, daga Abu Abdillah (as) ya ce: Na tambaye shi game da neman tsari 
daga shaidan a yayin fara karanta kowace sura, sai ya ce: Eh, ka nemi tsari ga Allah 
daga shaidan jefaffe””. 


Kuma an samo daga Amirul Muminina (as): “Neman tsari abu ne da Allah ya yi 
umarni da shi ga bayinsa a yayin da za su karanta Our'ani da fadinsa: “Sannan idan 
za ka karanta Our'ani, sai ka nemi tsari ga Allah daga shaidan jefaffe” (Nahli: 98), 
kuma duk wanda ya ladabtar da kansa da ladubba irin na Allah, to Allah zai tabbatar 


da shi a kan dacewa mai dorewa””. 


19- Qur'ani alkawarin Allah ne, Sau Nawa Ya Kamata Mumini Ya Karanta A 
Kullum 


Daga Abu Abdillah (as) ya ce: “Our'ani alkawarin Allah ne ga bayinsa, don haka 
lallai ya kamata ga mutum musulmi ya dinga duba zuwa ga alkawarinsa kuma ya 


karanta aya hamsin daga gare shi a kullu yaumin”.* 


Na ce: A bisa lissafi sassauka mafi karancin abin da mumini zai yi shi ne ya sauke 
Our'ani sau uku a shekara, domin adadin ayoyin Our'ani sun kai sama da dubu sittin 
a saboda haka zai iya yin saukar a cikin kwana (120) watau wata hudu, wannan ba 
tare da an yi la'akari da rubanya himma da ake sa ran a yi a watan Ramadan ba. 


20- Ayoyin Our'ani Taskoki Ne, Zai Yi Kyau A Amfana Da Su Gabaki Dayansu 


Daga Ali dan Husain (as) ya ce: “Ayoyin Our'ani taskoki ne, saboda haka duk 


lokacin da ka bude taska, to yana da kyau ka yi duba na musamman a cikinta””. 


21- Mustahabbi Ne Karanta Our'ani A Cikin Gidaje 


Daga Abu Abdillah (as) ya ce: “Gidan da ake karanta Our'ani kuma ake ambaton 
Allah Azza wa Jalla a cikinsa, to albarkar tana yawaita a cikinsa kuma mala'iku suna 


1 Masadarin dai hadisi na 3. 

? Masdarin da ya gabata, babi na 14, hadisi na 2. 
3 Masdarin da ya gabata, hadisi na 1. 

4 Masdarin da ya gabata, babi na 15, hadisi na 1. 
5 Masdarin da ya gabata, hadisi na 2. 


halartarsa, shaidanu kuma suna nisantarsa, kuma haskensa yana haskaka ma'abota 
sama kamar yadda taurari suke haskaka mutanen sama, kuma lallai gidan da ba'a 
karanta Qur'ani a cikinsa kuma ba'a ambaton Allah, to albarkar cikinsa za ta ragu, 
kuma mala'iku za su kauracewa masa, kuma shaidanu za su hallara a cikinsa”!. 


22- Kasantuwanci da neman arziki ba su hana dogewa ga karanta Qur'ani 


Daga Abi Abdillah (as) ya ce: “Babu abin da zai hana dan kasuwa wanda ya 
shagaltu da harkokinsa na kasuwa daga cikinku idan ya dawo gidansa kafin ya 
kwanta bacci ya karanta wani abu daga Qur'ani, za a rubuta masa lada goma a 


madadin duk ayar da ya karanta kuma za a kankare masa zubbai goma””. 


23- Koda Mutum Mahaddaci Ne To Mustahabbi Ne Ya Karanta Daga Mus'hafi 


Daga Abu Abdillah (as) ya ce: “Wanda ya karanta Qur'ani daga mus'hafinsa zai 
samu walwala ga idanunsa, kuma za a saukakawa mahaifansa (azabar kabari) koda 


sun kasance kafirai ne”. 


Kuma an samo daga Amnabi (s.a.w.a) ya ce: “Babu wani abu mafi tsanani ga 
shaidan kamar karanta Qur'ani ana kallon bakin ana karantawa””. 


A wani hadisin kuma: “Kawai duba ga mus'hafi ba tare da ma ko karanta shi ba 
ibada ce”. 


Na ce: Wannan dai shi ne mafi karancin nauyin da ya hau kan wanda bai iya karatu 
bay a bude Qur'ani ya kalli bakinsa, to sai dai kuma zai iya saurarar kira'a (ta hanyar 
jin sauti). 


An kuma karbo daga Is'hak dan Ammar daga Abu Abdillah (as) ya ce: Na tambaye 
shi: Raina fansa ne gare ka, ni mahaddacin Our'ani ne, to shin in karanto shi da ka 
shi ne ya fi ko in duba baki? Sai ya ce mani: Ka karanta shi kana mai duba bakinsa 
ya fi falala, shin ba ka san kallon bakin Qur'ani ibada ba ce ba”. 


24- Mustahabbi Ne Ajiye Our'ani A Gida A Matsayin Mai Ba Da Kariya 


1 Masdarin da ya gabata, babi na 16, hadisi na 2. 
? Masdarin da ya gabata, babi na 11, hadisi na 6. 
3 Masdarin da ya gabata, babi na 19, hadisi na 1. 
4 Masdarin da ya gabata, hadisi na 2. 
5 Masdarin da ya gabata, hadisi na 6. 
6 Masdarin da ya gabata, babi na 19, hadisi na 4. 


Daga Imam Sadik (as) ya ce: “Lallai abin burgewa ne yadda Allah yake wurgar da 


“591 


shaidanu daga duk gidan da ya kasance akwai Our'ani”. 
25- Mustahabbi Ne Karanta Shi Daki-Daki, Yayin Da Gaggautawa Take Makaruhi 


Daga Abdullah dan Sulaiman ya ce: Na tambayi Aba Abdillah (as) game da fadin 
Allah Azza wa Jalla: “Kuma ka kyautata karanta Qur'ani daki-daki”, sai ya ce: 
“Amirul Muminina (as) ya ce: Littafi ne da ya bayyana shi a matsayin mai yin bayani 
ga dukkan komai, kuma kada ku mayar da shi kamar waka mai dango-dango, kuma 
kada ku warwatsar da shi kamar turbaya, sai dai shi yana ratsa kekasassun zukatanku, 


kuma kada dayanku ya mayar da hadafinsa shi ne ya ga ya kai karshen sura”?. 


A cikin tafsirin fadin Allah Ta'ala: “Wadanda muka bai wa Littafi suna karatunsa 
hakikanin karatunsa”, an rawaito daga Imam Sadik (as) ya fadi cewa: “Hakikanin 
karatunsa wato tsayawa a wajen da aka ambaci aljanna da wuta, zai roki ta farko, ya 


kuma nemi tsari daga ta biyu”?. 


A wani hadisin kuma daga Imam Sadik (as) din dai ya zo cewa: “Lallai Qur'ani ba'a 
karanta shi haka kawai ba tsari, a'a, sai dai ana karanta shi ne daki-daki, kuma idan 
aka biyo ta kan ayar da a cikinta aka ambaci aljanna sai atsaya a roki Allah aljannar, 
kuma idan aka biyo ta ayar da aka ambaci wuta sai atsaya a nemi tsarin Allah daga 


azabar wuta””. 


26- Mustahabbi ne karanta shi cikin jimami ka ji kamar yana magana da kai ne kai 
tsaye, sannan haramun ne shidewa da sumewa kamar yadda wasu sufaye suke yi 


Daga Imam Sadik (as) ya ce: “Lallai Our'ani ya sauka da jimami don haka ku karanta 


shi cike da jimami””. 


Daga Hafsin ya ce: Ban ga wani mutum da ya fi Musa dan Ja'afar (as) tsoron (Allah) 


ba, kuma babu wani daga cikin mutane da ya fi shi fata, kuma karatunsa ya kasance 


cike da jimami, idan yana karantawa kai ka ce yana magana da wani mutum ne”. 


Daga Jabir daga Abu Ja'afar (as) ya ce: “Na ce akwai wasu jama'a idan suka ambaci 
wani abu daga littafi ko suka yi hirarsa sai dayansu ya suma har ta kai ga da za a 
datse hannunsa ko kafarsa ba zai ji ba. Sai Imam ya ce: Subhanallah! Wannan daga 


1 Masdarin da ya gabata, babi na 20 hadisi na 1. 
? Masdarin da ya gabata, babi na 21, hadisi na 1. 
3 Masdarin da ya gabata, babi na 27, hadisi na 7. 
4 Masdarin da ya gabata, hadisi na 3. 
5 Masdarin da ya gabata, babi na 22, hadisi na 1. 
6 Masdarin da ya gabata, hadisi na 3. 


shaidan ne, mene ne wannan suke siffantuwa da shi! Shi ba wani abu ba ne face mai 


91 


sanya tausasawa, saukakawa, saurin yin hawaye da sanya zukata su firgita”'. 
27- Mustahabbi ne karanta Our'ani da sauki mai karfi 


Daga Mu'awiya dan Ammar ya ce: “Na cewa Abu Abdillah (as): Wani mutum ne 
shi ba ya ganin ya yi wata addu'a ko karatun Qur'ani madamar bai daga sautinsa ba. 
Sai ya ce: Babu laifi, lallai Ali dan Husain (as) ya kasance mafi kyawon mutane sauti 
a karatun Qur'ani kuma ya kasance yana daga sautinsa har mutane cikin gidansa suna 
jinsa, kuma Abu Ja'afar (as) ya kasance mafi kyawon mutane sauti a karatun Qur'ani, 
kuma ya kasance idan ya mike zai yi sallar dare yana daga sautinsa hatta mai wucewa 
a kan hanya na daga masu ban ruwa da sauransu suna tsayawa suna sauraren 


karatunsa””. 


28- Haramcin rera karatun Our'ani (kamar ana rera waka) 


Daga Abu Abdillah (as) ya ce: “Manzon Allah (s.a.w.a) ya ce: Ku karanta Our'ani 
da muryar larabawa da kuma sautinsu, kuma na hane ku yin amfani da muryoyin 
mutane fasikai da masu girman kai, domin kuwa a bayana wasu jama'a za su zo 
wadanda za su dinga rera Our'ani kamar yadda ake rera waka, jan karatun tare da 
lankwaya shi, ba ya ketare makogwaronsu kuma zukatansu a juye suke da zukatan 


wanda duk karatun nasu ya burge shi”. 


29- Wajibi ne bisa kyautatawa saurarar karatun Qur'ani amma a shari'a mustahabbi 
ne sai dai idan a sallah ne 


Daga Abdullah dan Abu Ya'afur daga Abu Abdillah (as) ya ce: “Na ce masa 
mutum ne yana karanta Qur'ani, shin wajibi ne ga wanda yake jinsa ya kame bakinsa 


ya saurare shi? Sai ya ce: Eh, idan ana karanta Qur'ani a inda kake wajibi ne ka kame 


bakinka ka saurara””. 


A cikin hadisin Zurara daga baban Ja'afar (as) ya ce: “Idan ana karanta Our'ani a 


cikin sallar farilla alhali kuna bayan liman, to ku saurara gare shi, kuma ku yi shiru, 


tsammaninku a yi muku rahama””. 


30- Mustahabbi ne saukar Qur'ani sau daya a kowane wata 


1 Masdarin da ya gabata, babi na 25, hadisi na 1. 
2 Masdarin da ya gabata, babi na 23, hadisi na 2. 
3 Babi na 24, hadisi na 1. 

4 Masdarin da ya gabata, babi na 26, hadisi na 4. 
5 Masdarin da ya gabata, hadisi na 5. 


Daga Muhammad dan Abdullah ya ce: Na cewa Abu Abdillah (as): Zan iya karanta 
Qur'ani da daddare? Sai ya ce: Ba zai ba ni mamaki idan ka karance shi a kasa da 


91 


wata guda ba”. 


31- Mustahabbi ne yin kyautar ladar karatun Qur'ani ga Ma'asumai (as) domin 
samun rubanyar lada 


Daga Ali dan Mugira daga Abu Hasan (as): Na ce masa idan a ranar idin karamar 
sallah na yi sauka sai na bai wa Manzon Allah (s.a.w.a) kyautar ladar?, a wata ranar 
kuma sai na ba Ali (as), a wata ranar kuma Fatima (as) sannan na dinga ba Imamai 
(as) har na iso gare ka, na ba ka kyautar daya tun daga farawata zuwa yanzu, to ko 
wani abu zai yi saura gare ni? Ya ce: Ai a albarkacin wannan za ka kasance tare da 
su ranar alkiyama, sai na ce: Allahu akbar! Yanzu ni ke duk wannan haka? Sai ya 


ce: Eh, kwarai kuwa har sau uku””. 


32- Mustahabbi ne yin kuka ko yunkurin yin kuka a yayin sauraron Qur'ani 


Daga Imam Sadik (as) ya ce: “Lallai Manzon Allah (s.a.w.a) ya zo gurin wani 
matashi daga Ansar ya ce: Ni ina son zan karanta gare ku to duk wanda ya yi kuka 
yana da aljanna, sai ya karanta karshen surar Zumar: “Kuma aka kora wadanda suka 
kafirta zuwa jahannama jama'a-jama'a” zuwa karshen sura, sai mutanen Ansar 
gabaki dayansu suka yi kuka face wancan matashin; sai ya ce: Ya Manzon Allah 
hakika na yi yunkurin kuka amma idanuna sun ki zubar da hawaye, sai ya ce: Zan 
sake maimaita karanta maku, duk wanda ya yi yunkurin kokawa to zai samu aljanna, 
sai ya sake karanta masu, sai gaba dayan mutanen suka yi kuka amma shi yaron 
yunkurin kuka kawai ya yi sai gabaki dayansu suka shiga aljanna””. 


33- Dukkan Ilimi yana cikin Qur'ani 


An rawaito daga Ali (as) cewa an ce masa: Shin kuna da wani abu daga wahayi? 
Sai ya ce: A'a, ina rantsuwa da wanda ya yi halitta sai dai idan Allah ne ya ba wani 
bawa fahimta ta Littafinsa””. 


Kuma an samo daga Ibrahim dan Abbas ya ce: “Ban taba ganin an tambayi Ridha 
(as) wata tambaya ba face ya santa, kuma ban ga wani wanda ya fi shi ilimi ba tun 
daga zamanin farko har zuwa lokacinsa da zamaninsa, kuma Ma'amun ya kasance 


1 Masdarin da ya gabata, babi na 27, hadisi na 1. 
? Na daga abin da ya karanta a watan Ramadan. 
3 Masdarin da ya gabata, babi na 28, hadisi na 1. 
4 Masdarin da ya gabata, babi na 29, hadisi na 1. 
5 Tafsirul Safi: 1/39. Kuma akwai hanyar hadisin ta littafan yan uwa ahlul Sunnah. 


yana yawan jaraba shi da tambayoyi game da komai da komai sai kuma ya ba shi 
amsarsu, kuma maganganunsa da jawabansa gabaki dayansu suna zuwa ne daga 


“591 


Qur'ani”. 


Ya zo a cikin Nahajul Balaga: “Wannan Qur'anin idan kuka nemi ya yi magana ba 
zai yi magana ba, amma ni zan ba ku labara game da shi: Ku saurara! Lallai a cikinsa 
akwai ilimin abin da zai zo, da labarin abin da ya gabata, da maganin cutukanku da 


gyara ko daidaita tsakankaninku””. 


34- Qur'ani waraka ne daga dukkan ciwo 


Daga Abu Abdillah (as) ya ce: “Da za ka karanta alhamdu ga mamaci sau saba'in, 


sannan a dawo masa da ransa wannan ba zai zama abin al'ajabi ba”. 


35- Qur'ani hasken zuciya ne 


Daga Manzon Allah (s.a.w.a) ya ce: “Hakika wannan zuciyar tana yin tsatsa kamar 
yadda karfe yake yi, amma hakika abin da yake haskakata shi ne karatun Our'ani”. 


36- Yawaita karanta shi a cikin watan Ramadan 


Daga Abu Ja'afar (as) ya ce: “Kowane abu yana da kaka, kuma ita kakar Our'ani 
watan Ramadan ce”. 


An karbo daga Ali dan Hamza ya ce: “Na shiga wurin Abu Abdillah (as) sai Abu 
Basir yace masa: Raina fansa gare ka, shin in dinga saukar Qur'ani a kowane dare a 
watan Ramadan? Sai ya ce: A'a, a dare biyu fa? Ya ce: A'a, ya ce: A dare uku fa? 
Sai ya ce: Wannan, sannan ya yi nuni da hannunsa sannan ya ce: Ya Aba 
Muhammad, lallai watan Ramadan yana da wani hakki kuma kimarsa bata 
misaltuwa da sauran watanni””. 


A cikin wata hudubar Annabi (s.a.w.a) a Juma'ar karshe ta watan Sha'aban ya 
ce: “Wanda ya karanta daga cikinsa — ai cikin watan Ramadan — wata aya daga 
Qur'ani za a ba shi ladar saukar Qur'ani a waninsa daga cikin watanni””. 


37- Tilawar Qur'ani hakikanin tilawarsa 


1 Wasa'ilul Shi'a: babi na 27, hadisi na 6. 

2 Nahajul Balaga, huduba ta 158, Juzu'ina 1. 

3 Al-Kafi: 2/624. 

4 Irshadul Qulub: shafi na 78. 

5 Sawabul A'amal: 1/129, babin ladar karatun Qur'ani. 

6 Wasa'ilul Shi'a: Kitabul salat, Abwabu kira'atil Qur'an fi gairil salat, babi na 27, hadisi na 3. 
7 Uyuni Akbaril Ridha (as): shafi na 162. 


A cikin tafsirin fadin Allah Ta'ala: “Wadanda muka bai wa Littafi suna karatunsa 
hakikanin karatunsa” Bakara: 121, Imam Sadik (as) ya ce: “Suna karanta ayoyinsa, 
kuma suna fahimtarsa, kuma suna aiki da hukunce-hukuncensa, kuma suna 
kwadayin alkawuransa, kuma suna tsoron horonsa, kuma suna fa'idantuwa da 
kissoshinsa, kuma suna horo da umarninsa, kuma suna yin hani ga abubuwan da ya 
hana. Wallahi ba wai kawai haddace ayoyinsa, sanin haruffansa, tilawar surorinsa 
da koyar da ushurinsa da khumusinsa ba ne ba. Sun haddace haruffansa, sai dai sun 
keta iyakokinsa, alhali shi abin da ake so shi ne ayi tadabburin ayoyinsa da aiki da 
hukunce-hukuncensa Allah ya ce: “Littafi ne, mun saukar da shi a gare ka mai 
albarka, domin suyi taddaburi a cikin ayoyinsa” (Sad: 29)'. 


38- Malamai ba su koshi daga Qur'ani 


Daga Manzon Allah (s.a.w.a) ya fada a cikin wani hadisi yayin da yake siffanta 
Qur'ani: “Shi igiyar Allah ce mikakkiya, kuma ambato ne mai hikima, kuma hanya 
ce madaidaiciya, kuma son rai ba ya karkata zuwa gare shi, kuma malamai ba su 
koshi da shi, kuma harsuna ba su rikice masa, kuma yawan karanta shi ba ya sa shi 
tsufa, kuma abubuwan ban al'ajabinsa ba su yankewa, wanda ya fada daga gare shi 
ya yi gaskia, wanda ya yi hukunci da shi ya yi adalci, kuma wanda ya yi aiki da shi 
za a ba shi lada kuma wanda ya yi kira zuwa gare shi zai shiriya zuwa ga hanya 


madaidaiciya””. 


39- Qur'ani a cikin Nahajul Balagha 


“Ku koyi Qur'ani domin shi ne mafi kyawun zance, ku yi tafakkuhi a cikinsa 
domin shi dausayin zukata ne, ku nemi waraka daga haskensa domin shi waraka ne 
ga kiraza, ku kyautata tilawarsa domin shi ne mafi amfanin kissoshi, kuma lallai duk 
mai aiki ba da iliminsa ba daidai yake da rudadden jahili wanda ba ya farkawa daga 
jahilcinsa, a'a sai dai ma hujja mai girma da za ta kasance a kansa kuma an lizimta 
masa yin asara kuma shi a wajen Allah abin zargi ne””. 


40- Addu'ar Imam Sajjad (as) a yayin saukar Qur'ani 


Ya Allah lallai kai ka tallafa mani wajen yin saukar Littafinka wanda ka saukar 
da shi a matsayin haske, kuma ka sanya shi mai yin rinjaye a kan dukkan littafan da 
ka aiko, kuma ka fifita shi a kan dukkan labarin da ka bayar, mai rarrabewa ne 
tsakanin halal da haram, kuma ka sanya shi abin karantawa mai bayani a kan 


1 Al-Mizan Fi Tafsiril Qur'ani: 1/260, daga Irshadil Qulub na Dailami. 
2 Sunanul Darami: 2/435, Kitabu Fadha'ilul Qur'an; haka nan ma akwai hadisin a cikin littafan Shi'a. 
3 Nahajul Balagha: Juzu'i na daya, huduba ta 110. 


shari'oinka da hukunce-hukuncenka, kuma Littafi ne da ka bayyana shi ga bayinka 
daki-daki, kuma wahayi ne da ka saukar da shi dalla-dalla ga Annabinka Muhammad 
salatinka a gare shi da Iyalansa, kuma ka sanya shi haske wanda muke shiryuwa da 
shi daga duhun bata da jahilci ta hanyar biyayya gare shi, kuma waraka ga wanda ya 
saurare shi da fahimta ta gaskatawa, kuma ka sanya shi ma'auni na adalci ba ya 
karkata daga furta gaskiya, kuma ka sanya shi hasken shiriyar da ba ya mutuwa ga 
wanda ya shaidi hujjojinsa, kuma alami na tsira ba ya batar da duk wanda ya yi 
aniyar raya sunnarsa, kuma wanda ya yi riko da shi ba ya halaka. Ya Ubangiji idan 
ka taimaka mana muka yi tilawarsa, kuma ka kwance duk wani kulli daga 
harsunanmu da ibarorinsa kyawawa, to ka sanya mu cikin masu kiyaye shi hakikanin 
kiyayewa, masu addinantuwa gare ka da akidar sallamawa ga hukunce-hukuncen 
ayoyinsa, kuma ka taimaka mana wajen sallamawa da yin ikirari ga ayoyinka 
mutashabihai da wadanda aka bayyana su dalla-dalla. Ya Ubangiji lallai ka saukar 
da shi ga Annabinka Muhammad (s.a.w.a) a dunkule, kuma ka yi masa ilhamar 
ilimin abubuwan al'ajabinsa kammalallu, kuma ka gadar mana ilimin tafsirinsa 
kuma ka daukaka mu a kan wanda ya jahilci iliminsa, kuma ka karfafe mu domin 
daukaka mun da ka yi a kan wanda ba zai iya jurewa daukarsa ba. Ya Ubangiji 
kamar yadda ka sanya zukatanmu gurin daukarsa kuma ka sanar da mu da rahamarka 
daukakarsa da falalarsa, ka yi salati ga Muhammad wanda yake magantuwa da 
Qur'ani, da alayensa taskokin iliminsa, kuma ka saka mu cikin wadanda suka yi 
ikirari da cewa tabbas daga gare ka yake, don kada shakka ta bijiro gare mu cikin 
gaskata shi, kuma kada zamiya ta same mu daga kan hanyarsa. Ya Ubangiji ka yi 
salatinka ga Muhammad da alayensa, ka sanya mu cikin wadanda suka yi riko da 
igiyarsa, kuma wadanda ka kiyaye daga fadawa cikin rudu game da ayoyinsa 
mutashabihai, ka sanya mu cikin mazauna inuwar shiriyarsa, kuma masu shiryuwa 
da hasken safiyarsa, masu bin hanyarsa mai haskawa, masu haskakuwa da fitilarsa 
wadanda ba su neman wata shiriya daga waninsa. Ya Ubangiji kamar yadda ka sanya 
Muhammad (s.a.w.a) alami wanda zai shiryar da mutane zuwa gare ka, kuma ka 
sanya alayensa a matsayin hanyar isa zuwa ga yardarka da amincinka, to ka yi salati 
ga Muhammad da alayensa, kuma ka sanya Qur'ani ya zama tsaninmu zuwa ga mafi 
daukakar gidaje a karamci da kuma tsanin da zai kai mu ga mafi kololuwar mahallin 
aminci kuma ya zama sababin da za mu samu tsira a filin kiyama, kuma abin 
hawanmu wanda zai kai mu zuwa gidanmu na har abada. Ya Allah ka yi salati ga 
Muhammad da alayensa, kuma muna rokon ka sauke mana nauyin zunubanmu daga 
kafadunmu, ka ba mu alheran da kake ba masu kyautatawa, kuma ka sanya mu cikin 
danshin wadanda suke tsayuwa dominka sa'oin dare da sasannin yini, don ka 
tsarkake mu daga dukkan datti da tsarkin Qur'ani, ka sanya mu cikin wadanda suka 


haskaku da hasken shiriyarsa, wadanda guri bai shagaltar da su daga tsayuwa ga aiki 
ba ballanta ya yaudare su da girman kansa. Ya Ubangiji ka yi salati ga Muhammad 
da alayensa, ka sanya Qur'ani gare mu a cikin duhun dare mai samar da natsuwa, 
kuma mai kiyayewa daga yaudarar shaidan da hadarurrukan waswasi, ka kuma kare 
kafafunmu daga takawa zuwa ga sabo, da harsunanmu daga afkawa cikin bata, da 
dukkan gabobin jikinmu daga afkawa cikin sabo, ka kuma warware mana matsalar 
fadawa cikin halin gafala mai sarkakiya, saboda zukatanmu su iya kai wa ga fahimtar 
abubuwansa na ban al'ajabi, da misalansa wadanda suka gajiyar da duwatsu daga 
iya juriyar daukarsu. Ya Ubangiji ka yi salatinka ga Muhammad da alayensa, don 
alfarmar Qur'ani ka dauwamar da gyaruwarmu ta zahiri, kuma ka katange mu don 
alfarmarsa daga sharrin wasiwasi a can cikin zukatanmu, kuma don alfarmar 
Qur'anin ka wanke dukkan dattin da ke zukatanmu da dukkan abubuwan da suke da 
alaka da sabo, kuma don albarkacinsa ka daidaita mana dukkan lamurranmu da suke 
a warwatse, ko kosar da mu daga kishirwar tsayuwar yinin kiyama da albarkarsa, ka 
tufatar da mu tufafin aminci a ranar firgitar nan mafi girma idan an tashe mu (daga 
kaburburanmu) don albarkar Qur'ani. Ya Allah ka yi salatinka ga Muhammad da 
alayensa, kuma don albarkacin Qur'ani ka samar mana mafita na halin talauci da 
kuncin da muke fama da shi, kuma ka yalwata mana rayuwa sassauka da yalwatar 
arziki, kuma ka nisantamu daga dabi'u abin zargi da munanan halaye, kuma ka tsare 
mu daga fadawa cikin halaka ta kafirci da abubuwan da ke jawo munafunci, ta yadda 
a ranar kiyama za mu samu kanmu ana jagorantarmu zuwa ga yardarka da 
aljannarka, kuma mu kasance tun a duniya muna cikin wadanda suka tsira daga 
fushinka kuma masu kiyaye iyakokinka da dokokinka, kuma masu shaidawa ga abin 
da ke wajenka na halatta halalinsa da haramta haram dinsa. Ya Allah ka yi salati ga 
Muhammad da alayensa, kuma don albarkacin Qur'ani ka saukaka mana a yayin zare 
rai kar mu fuskanci tsananin nan da kwaratsin fitar rai da numfasawar nan mai fita 
daya-daya a lokacin da rai ya isa ga makogwaro, kuma aka ce wane ne mai cetonsa, 
kuma mala'ika ya bayyana wanda kafin wannan lokacin idanu ba su iya ganinsa, 
domin karbar ran, ran da zai fada cikin tsananin firgici na rabuwa, daga baya ya saka 
shi cikin sauran rayuka cikin zafi da dacin fitar rai kamar kofin da ke cike da sammu. 
Kuma kusantowarmu da lahira kullum kara matsowa yake yi, kuma za a wayi gari 
ayyuka an kanannade su a wuya, kaburbura kuma za su zama sune makoma daga 
nan kuma sai wucewa ranar tsayuwa. Ya Allah ka yi salati ga Muhammad da 
alayensa, ka albakaci shigowar mu gidan jarabawa, da tsawon zama a tsakankanin 
kasa, kuma ka sanya kaburbura bayan bankwana da duniya mafi alheran 
mazauninmu, kuma ka yalwata mana don rahamarka tsukewar kabarinmu, kuma 
kada ka kunyata mu a gaban mahalarta tsayuwar ranar kiyama a saboda laifukanmu 


masu halakarwa, kuma ka yi mana rahama a lokacin da za mu tsaya a gabanka, kuma 
don alfarmarsa ka tabbatar da dugaduganmu daga girgizar tsallake siradi a yayin 
wucewa ta kansa, kuma ka haskaka kabarinmu don albarkacin Qur'ani kafin ranar 
tashi, kuma ka tseratar da mu daga dukkan azabar ranar kiyama da tsananin wannan 
rana, kuma ka haskaka fuskokinmu ranar da za ka bakanta fuskokin azzalumai a 
ranar tashi da nadama, kuma ka sanya soyayyarmu a ckin kirazan muminai, kuma 
kada ka sanya rayuwa a kanmu mai tsanani. Ya Ubangiji ka yi salati ga Muhammad 
bawanka kuma Manzonka, kamar yadda ya isar da sakonka, ya kuma bayyana 
al'amuranka, ya yi nasiha ga bayinka, ya Allah ka sanya Annabinmu tsirarka ya 
tabbata a gare shi da alayensa a ranar kiyama ya zama mafi kusancin Annabawa a 
gare ka, kuma mafificinsu wajen yin ceto, kuma mafi alkadarinsu a wajenka, 
mafifincinsu a wajenka matsayi da iso. Ya Allah ka yi salati ga Muhammad da 
alayensa, ka daukaka ginuwar addinin da ya zo mana da shi, ka girmama hujjojinsa, 
ka nauyaya mizaninsa, ka karbi cetonsa da kusancin wasilarsa, ka haskaka fuskarsa 
ka cka masa haskensa, ka daukaka darajarsa, ka rayamu a kan sunnarsa, ka datar da 
mu a kan addininsa, ka dora mu a kan manhajinsa, ka bar mu a kan hanyarsa, ka saka 
mu cikin masu yi masa biyayya, ka tashe mu a karkashin inuwarsa, ka shigar da mu 
tabkinsa, ka shayar da mu daga kofinsa. Ya Allah ka yi salati ga Muhammad da 
alayensa, salatin da za ka isar da shi ga mafi falalar abin da aka yi buri daga alhairai 
da falalarka da karamcinka kai ma'abocin rahama ne mai yalwa da falala mai 
karamci. Ya Allah ka saka masa ga abin da ya isar na sakonka da ayoyinka, da 
nasihar da ya yi ga bayinka, ya jihadin da ya yi a kan hanyarka, fiye da abin da ka 
saka wa wani daga mala'ikinka makusanta da zababbun Annabawanka mursalai, 
kuma aminci a gare shi da alayensa masu tsarki da rahamar Allah da albarkarsa'. 


1 Al-Sahifa Al-Sajadiyya: Addu'ar (Imam Sajjad (as)) yayin saukar Qur'ani. 


